તોહફ-એ- દુન્યા વ આંખિરત [501] 


ખાસિયત : (૨) કોઈ ખાસ દુશ્મન હોય તો સિજદામાં તેનું નામ લઈને 
દુઆ કરશે તો ઈન્શા અલ્લાહ કબૂલ થશે. જે માણસનો બીજાનાં શિરે હક 
નીકળતો હોય અને તે અદા ન કરતો હોય તો આ નામની વધુ પ્રમાણમાં 
તિલાવત કરવાથી ઈન્શા અલ્લાહ તે એનો હક અદા કરી દેશે. 


[ર૪] યા સમીઉ ટ» કિ 
[હે સર્વ કાંઈ સાંભળનાર !] હ્ક ક 
ખાસિયત : (૧) જામેરાતના દિવસે ચાશ્તની નમાઝ પછી ૫૦૦ 


અથવા ૧૦૦ અથવા ૫૦ વખત પઢવાથી ઈન્શા અલ્લાહ દુઆઓ કબૂલ 
થશે. વચ્ચે કોઈથી કદાપિ વાત ન કરે. 


ખાસિયત ઃ (૨) દરેક ફર્ઝ નમાઝ પછી ૧૧ વખત હંમેશા ““યા સમીઉ'' 
પઢવાથી તમામ ઉમર બહેર। થવાથી અલ્લાહ પાકના હુકમથી રક્ષણ મળશે. 
[ર૮] યા બસીરુ 22 છ 
[હે સર્વ કાંઈ જોનાર !]| ક ક 99 

ખાસિયત : (૧) જે કોઈ આ પાક નામને અસરની નમાઝ પછી સાત 
વાર પઢશે તે રાત-દિવસમાં ઈન્શા અલ્લાહ અણધાર્યા-અચાનક મૌતથી 


બચેલો રહેશે અને જે માણસ હંમેશા અસર પછી એ નામને પઢતો રહેશે તો 
ઈન્શા અલ્લાહ આખી જિંદગી આફત અને અચાનક મૌતથી બચશે. 


ખાસિયત : (ર) જુમ્આની નમાઝ પછી સો (૧૦૦) વખત આ નામને 
પઢવાથી અલ્લાહ તઆલા આંખોમાં રોશની અને દિલમાં નૂર અતા 
ફરમાવશે. 


ખાસિયત ઃ (૩) જુમેરાતે ફજરની સુન્નતો અને ફર્ઝ દરમિયાન આ નામને 
૧૦૦ (સો) વખત પઢવાથી ઈન્શા અલ્લાહ ખાસ પ્રકારની નજર અર્પણ થશે. 


[ર૯] યા હ-કમુ 22 વડ [નુ 
[હે હુકમ કરનાર !] કક 


ખાસિયત : રાતના અંત ભાગમાં ૯૯ (નવ્વાણું) વખત વુઝૂ સાથે આ 


[502] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


નામ પઢનારનું દિલ ઈન્શા અલ્લાહ અસરારે ઈલાહીની ર્દૌલતથી 
માલામાલ થશે. 


[૩૦] યા અદ્લુ કાડ 


[હે સાંગોપાંગ ઈન્સાફ યા ઈન્સાફ કરનાર !] પ 


ખાસિયત : જે માણસ જામ્ખઆના દિવસે યા જામ્આની રાતે રોટલીના 
વીસ (૨૦) ટૂક્ડાઓ પર આ નામને લખીને ખાશે તો અલ્લાહ તઆલા 
મખ્લૂકને એની તાબેદાર બનાવશે (ઈન્શા અલ્લાહ) . 


[૩૧] યા લતીફુ કકાર 
[હે અતિ લુત્ફ-કરમ કરનાર !] 2” "રર 


ખાસિયત : (૧) ૧૩૩ વખત આ નામને પઢવાથી ઈન્શા અલ્લાહ રોઝીમાં 
બરકત થશે અને તમામ કાર્યો ખૂબીપૂર્વક પાર પડશે. 


ખાસિયત ઃ (૨) જે માણસની પુત્રી કુંવારી હોય અને કોઈ માણસ તેનાથી 
સગાઈનું માગું મોકલતો ન હોય તો વુઝૂ કર્યા પછી બે રકાત નમાઝ પઢે. 
ફરી ૧૦૦ (સો) વખત એ જ નિય્યતે ““યા લતીફુ'' પઢે. ઈન્શા અલ્લાહ 
એક જ મહિનામાં મુરાદ પૂરી થશે. 


[૩ર] યા ખબીરુ 22 4 0 
[હે દિલની વાતોની ખબર રાખનાર !] દ 


ખાસિયત ઃ નફસાની ખ્વાહિશાત (મનેચ્છાઓ)માં સપડાયેલ માણસ આ 
નામને વધુ વાર પઢશે તો ઈન્શા અલ્લાહ એનાથી છૂટકારો મેળવશે. 


[૩૩] યા હલીમુ 2 21. છ 
[હે અતિ સહનશીલ !] દિ બ્રા 
ખાસિયત ઃ (૧) જે માણસ ૧૦૦૦ વખત કાગળ ઉપર લખી આ મુબારક 
નામને પાણીમાં ધોઈ પછી એ પાણીને પોતાના ખેતર અથવા વાડી અથવા 
બગીચામાં છાંટવા અથવા ચોપડવામાં આવે તો એ વસ્તુ દરેક આકાશી 
અથવા પૃથ્વીની આફતોથી સુરક્ષિત રહેશે અને ઘણી બરકત થશે. પશુ પર 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [503] 


ચોપડવાથી તે આફતથી બચશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત : (ર) જે માણસ દર રોજ ઝોહરની નમાઝ પછી ૯ (નવ) 
વાર આ મુબારક નામને પઢશે તો હંમેશા લોકોની સામે આબરૂદાર બની 
રહેશે. ઈન્શા અલ્લાહ કદી યે કોઈ માણસ સામે બેઆબરૂ ન થશે કે 
શરમિંદગી ઉઠાવવી ન પડશે. 


[૩૪] યા અઝીમુ ન હ. 


[હે અતિ મહાન !] ડં 


ખાસિયત ઃ (૧) જો સાત (૭) વાર “યા અઝીમુ'' પઢી પાણી ઉપર દમ 
કરી પાણી પીવામાં આવે તો કદીયે પેટમાં દુઃખાવો ન થશે. 


ખાસિયત ₹ (૨) કોઈનાં પેટમાં દર્દ થતું હોય તો સાત વાર “યા અઝીમુ'' 
કાગળ ઉપર લખી પાણીમાં ઘોળી પીવડાવવામાં આવે તો અલ્લાહ 
તઆલાના ફઝલથી તરત જ આરામ થશે. 


તવા૮ 


[૩૫] યા. ગફુરુ કુ 
[હે ઘણી બખ્શિશ કરનાર !] હદે. 


ખાસિયત: (૧) આ મુબારક નામને લખીને બાંધવાથી ઈન્શા અલ્લાહ 
તાવ મટી જશે. 


ખાસિયત : (ર) આ નામ મુબારકને વધુ પ્રમાણમાં પઢવાથી 
ઈન્શા અલ્લાહ રંજ-ગમ દૂર થશે. માલ-અવલાદમાં બરકત થશે. 


ખાસિયત : (૩) જે માણસ “યા રબ્બિગ્‌ ફિરલી'' સિજદામાં ૩ વખત 
પઢશે તો તેનાં આગલા-પાછલા ગુનાહો માફ થઈ થશે. 


[૩૬] યા શક્ૂરુ ક કુ 

[હે અત્યંત કદ્ર કરનાર !] 2 ક 
ખાસિયત : (૧) જે માણસની આંખોથી બરાબર દેખાતું ન હોય તો 

૪૧ વાર એ નામને પઢીને પાણી ઉપર દમ કરી તે પાણી આંખમાં લગાડશે 


[504] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


અને બાકી પાણી પીશે તો સાત જ દિવસમાં ઈન્શા અલ્લાહુ તઆલા 
શિફા હાસિલ થશે. 


ખાસિયત ઃ (ર) આ નામ મુબારકને ૪૧ વાર પઢવાથી આજીવિકા- 
ગુજરાનની તંગી કે અન્ય રંજ-ગમ દૂર થશે. 


[3૩૪] યા અવલિય્યુ દનાઈ 


[હે અતિ બુલંદ ઝાત !] 


ખાસિયત : (૧) જે કોઈ જગ્યાએ દુઃખાવો થતો હોય ને સોજો પણ 
આવી ગયો હોય તો ૩૦૦ (ત્રણ સો) વખત એ નામને પઢી સોજાની 
જગ્યાએ દમ કરે. ઈન્શાઅલ્લાહ સોજો તરત જ મટી જશે. 


ખાસિયતઃ (૨) જે માણસને ખૂની મસાની બીમારી હોય તે માણસ ૧૦૦૦ 
(એક હજાર) વખત “યા અલિય્યુ'' પઢીને પાણી ઉપર દમ કરી પીએ તો 
સાત (૭) દિવસમાં લોહી બંધ થઈ જશે. મસા ઈન્શાઅલ્લાહ જતા રહેશે. 


ખાસિયત : (૩) જો કોઈની આંખો દુઃખતી હોય અને આખોમાં રતાશ 
પણ આવી ગઈ હોય તો સાત (૭) વખત “યા અલિય્યુ'' પઢી પાણી 
ઉપર દમ કરે. ફરી તે પાણીને સળીથી આંખોમાં લગાડે. ત્રણ જ દિવસમાં 
ઈન્શા અલ્લાહ આંખોની રતાશ જતી રહેશે. 


[૩૮] યા કબીરુ 22 મ 


[હે અતિ મહત્તમ્‌-મોટાઈવાળા !] 


ખાસિયત : (૧) પદભ્રષ્ટ થઈ ગયેલ માણસ સાત રોઝા રાખી સાત 
દિવસ સુધી ૧૦૦૦ (એક હજાર) વખત આ નામ મુબારકને પઢશે તો 
ઈન્શા અલ્લાહ તે ફરીવાર પોતાની પદવી ૫ર બિરાજમાન થઈ જશે. 


ખાસિયત ઃ (ર) ખાવાની વસ્તુ પર પઢીને પતિ-પત્નીને ખવડાવાય તો 
પરસ્પર મુહબ્બત પેદા થશે. 


ખાસિયત : (૩) જો બીમાર એ નામને દર રોજ ૯૦ વાર પઢશે તો ઘણો 
જલ્દી તંદુરસ્ત થઈ જશે. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [505] 


[૩૯] યા હફીઝુ 22૦ નઇ 


[હે રક્ષણહાર !] તાઈ જ 


ખાસિયત ઃ (૧) આ નામને વધુ પ્રમાણમાં પઢનાર યા લખીને પોતાની 
પાસે રાખનાર દરૈક પ્રકારનાં ડર-ખતર। અને નુકસાનથી સુરક્ષિત રહેશે. 

ખાસિયત ઃ (ર) જેને જિનનો ડર લાગતો હોય તે આ મુબારક નામને 
પાંચ (૫) વખત લખી તાવીઝ બનાવી બાજુએ બાંધે તો ઈન્શા અલ્લાહ 
કોઈ જિનની અસર થશે નહિ. 


ખાસિયત : (૩) જે જહાઝ કે હોડીમાં સવાર થાય ને તેને ડુબી જવાનો 
અંદેશો હોય તે સાત વખત ““યા હફીઝુ'' લખી પોતાની જમણી બાજુએ 
બાંધે, ઈન્શા અલ્લાહ કદિયે ડૂબશે નહે. જો ભોગજોગે વહાણ તૂટી ગયું 
તો પણ ઈન્શા અલ્લાહ એ નામ મુબારક સાથે રાખનાર સલામત રહેશે ને 
જીવતો પહોંચશે. 

ખાસિયત : (૪) જો કોઈને પોતાનો સરસામાન ગુમ થઈ જવાનો 
અથવા લૂંટાઈ જવાનો અંદેશો હોય તો ત્રણ જગ્યાએ સરસામાન પર 
“'યા હફીઝુ''ના શબ્દો અલગ-અલગ લખી દે. ઈન્શા અલ્લાહ તે સામાન 
કદીયે ગુમ ન થશે અને સહી-સલામત મંઝીલે મકસૂદ ઉપર પહોંચી જશે. 


[૪૦] યા મુકીતુ ક. છ કક. હડ 
[હે તાકાત આપનાર !] ન્ત્ક્ઃ 


ખાસિયતઃ (૧) જો કોઈનું બાળક હઠ કરતું હોય તો તે માણસ સાત (૭) 
વાર આ નામને પઢી ખાલી ગ્લાસમાં દમ કરે , ફરી તે ગ્લાસમાં પાણી ભરી 
બાળકને પીવડાવે. ઈન્શા અલ્લાહ સાત દિવસના અમલમાં બચ્ચાનું રડવું 
અને હઠ મોકૂફ થઈ જશે. આવા ગ્લાસનું પાણી સફરમાં પીવાથી સફરની 
ભયાનકતા અને ભેંકારથી સુરક્ષિત રહેશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૪૧] યા હસીબુ ન નાના 
[હે કિફાયત કરનાર !] ન્ન 


ખાસિયત ઃ ““હસ્બુનલ્લાહુ વ નિઅમલ વકીલ''ને વઘુ પ્રમાણમાં પઢવાથી 


[506] શોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


ઈન્શા અલ્લાહ દુનિયા અને આખિરતની સઘળી પરેશાનીઓ દૂર થઈ જશે. 


[૪ર] યા જલીલુ દં કટક [ક 
૧૦.“ ફક 


[હે મહાન અને ઉચ્ચ રૃત્બાવાળા !] 


ખાસિયત ઃ (૧) જો કોઈનો કેસ ચાલતો હોય અને તેને કોઈ સાક્ષી જૂઠો 
પૂરાવો આપે એવો અંદેશો હોય તો ૧૦૦૦ (એક હજાર) વખત ““યા જલીલુ'' 
પઢી તે સાક્ષી તરફ દમ કરે. ઈન્શા અલ્લાહ તે સાક્ષી અદાલતમાં કાયમ ન 
રહેશે તથા તે માણસના વિરુદ્ધ પૂરાવો આપી શકશે નહિ. 


ખાસિયતઃ (૨) જો કોઈ માણસ ચાંદીની વીંટીમાં “યા જલીલુ'' લખાવી 
પોતાની પાસે રાખશે તો જે હાકિમ અથવા મોટા માણસ પાસે જશે તો 
ઈઝઝત મળશે. દરેક હાકિમની નઝર તેની સામે નીચી રહેશે. 


ખાસિયત : (૩) જો કોઈ મુસાફર પોતાના સામાન ઉપર ૧૦ (દસ) 
વખત એ નામને પઢી દમ કરશે તો તેનો સામાન ચોરી થવાથી બચી જશે, 
ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૪૩] યા કરીમુ કિ 


[હે કરમ કરનાર !] 


ખાસિયતઃ (૧) દરરોજ આ નામ મુબારકને પઢીને સૂઈ જનારને અલ્લાહ 
તઆલા ઉલમા અને સાલેહ લોકોની નજરોમાં ઈઝઝતવાન બનાવશે. 


ખાસિયત (૨) જો કોઈ માણસ રાત્રે જ્યારે સૂવા માટે પથારી ઉપર 
સૂએ અને આ નામને પઢતો-પઢતો સૂઈ જાય તો તેની ઈઝઝત અને મોભા 
માટે ફરિશ્તાઓ દુઆ કરશે અને સવારે લોકોની રિગાહોમાં તે ઘણો જ 
મહાન અને બુઝુર્ગ દેખાશે. હઝરત અલી (રદિ.) આ નામને ઘણું પઢયા 
કરતા હતા. 

ખાસિયત : (૩) જો કોઈ માણસના મા-બાપ કંજૂસ હોય અથવા કોઈ 
સ્ત્રીનો પતિ કંજાસ હોય તો તે ““યા કરીમુ'' એક હજાર વાર પઢી પાણી 
ઉપર દમ કરી પીવડાવે, ત્રણ દિવસની અંદર ઈન્શા અલ્લાહ કાંઈક પ્રમાણમાં 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [507] 


સખાવતનો ગુણ પેદા થઈ જશે અને પ્રથમ તંગદિલીમાં ઘટાડો થઈ જશે. 


[૪૪] યા રકીબ્રુ ફે છ 
[હે નિગેહબાન !] 


ખાસિયત : (૧) પોતાના બાલ-બચ્ચાંઓ અને માલ-દોલત પ૨ સાત 
વાર દરરોજ આ નામ પઢીને દમ કરવાથી તે સઘળી આફતોથી સુરક્ષિત 
રહેશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત $ (૨) જો કોઈ મુસાફરીએ જવા નીકળે તો પોતાની સ્ત્રી 
તથા બાલ-બચ્ચાને એક જગાએ એકત્ર કરી સાતવાર ““યા રકીબુ'' પઢી 
સૌના ઉપર દમ કરે તો અલ્લાહ તઆલા સૌની સંભાળ રાખશે અને 
મુસાફર સાથે સૌને જીવતા સલામત મુલાકાત કરાવશે. 


ખાસિયત ઃ (૩) જો કોઈ માણસ રાત્રે સૂતી વેળા સાત વાર ““યા રકીબુ'” 
પઢી ઘરમાં દમ કરશે તો ઘરમાં ચોર ન આવશે ને કદી આવી ચડયો 
તો કંઈ લઈ જવા ન પામશે. 


ખાસિયત : (૪) જો કોઈ માણસને ફોલ્લા-ફોલ્લી અથવા નાસૂર થઈ 
ગયો હોય અને કોઈ રીતે સારો ન થતો હોય તો સાત દિવસ સુધી દરરોજ 
૧૦૦વાર “યા રકીબુ'' પઢી તે ઝખ્મ ઉપર દમ કરે તો અલ્લાહ તઆલાના 
ફઝલથી એ મુદ્દત દરમિયાન ઝખ્મ તદન સારો થઈ જશે. 


ખાસિયત : (૫) કોઈ વસ્તુ ગુમ થઈ જાય અને આ નામ મુબારકને વધુ 
પ્રમાણમાં પઢશે તો એ ચીઝ ઈન્શા અલ્લાહ મળી આવશે. 


ખાસિયત ઃ (%) ગર્ભ બરબાદ થઈ જવાનો ભય હોય તો અવરત પોતાના 
પેટ પર હાથ મૂકીને સાત વાર આ નામને પઢે. ઈન્શા અલ્લાહ બાળક 
બરબાદીથી બચી જશે. 


[૪૫] યા મુજીબુ 2 2 ટડ 
[હે દુઆઓ કબૂલ કરનાર !] ક. 9 7% 57 


ખાસિયત : (૧) જે માણસ આ નામને વધુ પ્રમાણમાં પઢશે તો એની 


[508] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


દુઆઓને કબૂલિયતનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત ઃ (ર) જો કોઈ આ નામને જુમ્આના દિવસે એક સો એક (૧૦૧) 
વાર લખી તાવીઝ બનાવી પોતાની પાસે રાખે તો જે દુઆ કરે તે કબૂલ 
થાય, જે વાત કોઈથી કહે તે મંજૂર થાય ને દરેક બલાઓથી સુરક્ષિત 
રહે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત : (૩) જો કોઈના માથામાં દુઃખાવો હોય તો જમણા હાથથી 
માથું પકડી પ્રથમ ત્રણવાર એ તામ પઢી દમ કરે. ફરી પાંચ વાર, ત્રીજી 
વેળા સાત વાર, ચોથી વેળા નવ વાર અને પાંચમી વેળા અગિયાર વાર 
પઢી દમ કરે તો માથાનું દર્દ મટી જશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત ઃ (૪) જો કોઈના કાગળોનો જવાબ અથવા અરજીનો હુકમ ન 
આવતો હોય તો ત્રણ દિવસ સુધી દર રોજ એક હજાર વાર બરાબર સવારની 
નમાઝ પછી, એ નામને પઢી એવું ઘ્યાન ધરે કે મારા કાગળનો જવાબ અને 
મારી અરજી ઉપર હુકમ લખાઈ આકાશથી ઉતરી આવ્યો.ઈન્શા અલ્લાહ 
થોડા દિવસ પછી પત્ર કે અરજીનો જવાબ સારો આવશે. 


ક 
[૪૬] યા વાસિઉ છ્કાદણ્‌ 


[હે અતિ ઉદાર, બહોળી રોઝી આપનાર !] 


ખાસિયત : (૧) જે માણસ વધુ પ્રમાણમાં આ નામનો વિર્દ રાખશે તો 
ઈન્શા અલ્લાહ એને ઝાહિરી અને બાતિની બેનિયાઝી નસીબ થશે. 


ખાસિયત : (૨) જો કોઈને વીંછી કરડયો હોય તો થોડુંક નમક--મીઠું 
પાણીમાં ઘોળી ૭૦ વાર ““યા વાસિઉ'' પઢી પાણી ઉપર દમ કરે ને એ 
મીઠાના પાણીને ડંખ ઉપર વારંવાર લગાડે, ઈન્શા અલ્લાહ તરત 
તકલીફ દૂર થશે. 


ખાસિયત ઃ (૩) જે બચ્ચાને કુર્બાન મજીદ યાદ થતું ન હોય તો દર માસે 
ત્રણ દિવસ ““યા વાસિઉ'' એક સો (૧૦૦) વાર પઢી પાણી ઉપર દમ 
કરી પીવડાવે. ઈન્શા અલ્લાહ કુર્બાન મજીદ ઘણું જ જલ્દી હિફ્ઝ થઈ જશે. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [509] 


[૪૭] યા હકીમુ 2 ફના 


[હે મહાન હિકમતવાન !]| 


ખાસિયત : (૧) વધુ પ્રમાણમાં આ નામ પઢનાર માટે ઈન્શા અલ્લાહ 
ઈલ્મ-હિકમતના દ્વાર ઉઘડી જશે. 


ખાસિયત : (૨) જે માણસનું કામ પૂરું થતું ન હોય તો આ નામને 
પાબંદીથી પઢયા કરે, ઈન્શા અલ્લાહ કામ પાર પડશે. 


ખાસિયત ઃ (૩) જો પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ હોય અને પત્ની સારો 
બનાવ કાયમ રાખવા ઈચ્છતી હોય અથવા પતિ ચાહતો હોય કે પત્ની સાથે 
મેળાપ રહે તો એક હજાર અને એક (૧,૦૦૧) વાર કોઈ ખાવાની વસ્તુ 
પર એ નામને પઢી દમ કરી ખવડાવવામાં આવે તો ઈન્શા અલ્લાહ તરત 
બનાવ થશે અને પરસ્પર મુહબ્બત વધશે. 


[૪૪] યા વદૂદુ ઇફ દ્ર 
[હે ઘણી મુહબ્બત કરનાર !] 59 નેક 


ખાસિયત ઃ (૧) આ નામને એક હજાર (૧,૦૦૦) વાર પઢી ખાણા પર 
દમ કરી એ ખાણું પત્ની સાથે બેસીને ખાવાથી પતિ-પત્નીમાં મુહબ્બત 
પેદા થશે અને ઝઘડો-ટંટો હશે તો દૂર થઈ જશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત: (૨) દરરોજ આ નામનો એક હજાર (૧,૦૦૦) વાર ઝિક 
કરનાર અલ્લાહ તઆલાનો મહબૂબ બની જશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત : (૩) જે માણસનો પુત્ર બદચલન હોય અથવા પત્ની પતિ 
સાથે લડતી હોય અથવા પતિ પત્ની સાથે બદમિઝાજી કરતો હોય તો કંઈક 
મીઠી વસ્તુ ઉપર એક હજાર એક (૧,૦૦૧) વાર આ નામ પઢી દમ કરી 
રાખી લે ને ફરી બે રકા'ત નફિલ નમાઝ પઢી ફતેહમંદીની દુઆ કરે. પછી 
તક મળતાં એ મીઠી વસ્તુ ખવડાવે તો ઈન્શા અલ્લાહ ઘણી જ જલ્દીથી 
સુધારો થઈ જશે ને મુરાદ પૂરી થશે. 


ખાસિયત : (૪) જે માણસનો ઘોડો મસ્તીખોર અને તોફાની હોય તો 
ચણાના લોટ પર ત્રણ સો વાર આ નામ પઢી દમ કરી ઘોડાને ખવડાવવામાં 


[510] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


આવે તો અલ્લાહ તઆલાના ફઝલથી ત્રણ દિવસમાં તે ઘોડો તોફાન- 
મસ્તી ભૂલી જશે. 


ખાસિયત : (૫) જો સ્ત્રી પોતાના ખાવિંદ માટે ત્રણ હજાર વાર ““યા 
વદૃદુ'' પઢી કોઈ અત્તર પર દમ કરી, તે અત્તર લગાડી ખાવિંદની સામે 
જાય તો ખાવિંદ તે ઓરતને ચાહશે. 


નોંધ : આ મુબારક નામનો ઉપયોગ ખોટા સંબંધ કે હરામ કાર્યો માટે 
કરવો સખત મના છે. જો કોઈ સ્ત્રી એમ કરશે તો પરિણામે રક્ત પિત્ત કે 
કોઢના બૂરા રોગમાં સપડાઈ જશે. 


[૪૯] યા મજીદુ 2 ક 
[હે અતિ બુઝુર્ગ-મહાન !] ક ક 

ખાસિયત: (૧) રક્તપિત્ત, કોઢ વગેરે બીમારીમાં સપડાયેલ માણસ 
૧૩, ૧૪, અને ૧૫ તારીખના રોઝા રાખે અને ઈફતાર પછી આ નામને 
વધુ પ્રમાણમાં પઢયા કરે અને પાણી ઉપર દમ કરી એને પીએ તો ઈન્શા 
અલ્લાહ બીમારી દૂર થઈ જશે. 


ખાસિયત ઃ (ર) જે માણસની પાંસળીમાં દર્દ હોય તો એક હજાર વાર એ 
નામને પઢી રૂ પર દમ કરી દર્દની જગ્યાએ બાંધે તો અલ્લાહ તઆલાના 
ફઝલથી તરત દર્દ મટી જશે. 


૫૦] યા બાઈ સાઇ 
કજ હકર 
[હે મડદાંને જીવંત કરનાર !] 27": "5 


ખાસિયત : (૧) દર રોજ રાતે સૂતી વેળા છાતી પર હાથ મૂકી એક સો 
(૧૦૦) વાર આ નામને પઢનારનું દિલ ઈન્શા અલ્લાહ ઈલ્મ-હિકમતથી 
જીવંત થઈ જશે. 


ખાસિયત : (૨) જો કોઈ બદામિઝાજ હાકિમની સામે જવા માંગે તો 
સાત વાર એ મુબારક નામને પઢી પોતાના શરીર પ૨ દમ કરીને જાય. 
ઈન્શા અલ્લાહ, હાકિમ ઘણી જ મહેરબાની ભરી વર્તણૂક કરશે. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [511] 


[૫૧] યા શહીદુ 
[હે સર્વત્ર હાઝિર-નાઝિર !] 


2૭ કડ 
ફક જ કક 
ત્ર 
ખાસિયતઃ (૧) જે મુસલમાનનાં દિલમાં રિયાકારી (દેખાવ)નો વિચાર 
રહેતો હોય ને એ બૂરી ટેવથી તે બચવા માંગતો હોય તો તે'આ ઈસમે 
આઝમને ૧,૦૦૦ (એક હજાર) વખત તેનાં અર્થનો ઘ્યાન ધરી પઢે અને 
૨૧ દિવસ અમલ કરે . અલ્લાહના ફઝલથી તે કુટેવ તદ્ન જતી રહેશે. 


ખાસિયતઃ (ર) જે માણસનો પુત્ર અથવા પુત્રી અથવા પત્ની નાફરમાન 
હોય તો દરેક સવારે તેમના માથા ઉપર હાથ રાખી આ નામને ૨૧ વાર 
પઢી તેના ઉપર દમ કરે, પરંતુ પઢતી વખતે પઢનારનું માથું આસમાન 
તરફ હોવું જોઈએ. ઈન્શા અલ્લાહ ૭ દિવસમાં શરારત-મસ્તી-તોફાન 
ઓછું થઈ જશે ને તેમાં સુધારણા પેદા થશે. 


ખાસિયત ઃ (૩) જો કોઈ બીમારીના કારણે બેશુદ્ધ થઈ ગયો હોય તો 
બીમારનાં મથાળે ૧૦૧ વખત એ મુબારક નામ પઢવું એવો વિચાર કરીને 
કે એ માંદાનો ઈલાજ કરવા અલ્લાહ તઆલા પોતે અહીં મોજાદ છે તો 
તરત જ તે બીમાર શુદ્ધિમાં આવશે. 


[પર] યા હકકુ નિ ચિ 
[હે બરહક અને બરકરાર !] થા." 


ખાસિયત : (૧) જેનો માલ ચોરી થઈ ગયો હોય અથવા ગુમ થઈ ગયો 
હોય અથવા કોઈ માણસ ગુમ થઈ ગયો હોય તો એક કાગળના ચારે ખૂણામાં 
““યા હકકુ'' લખી તે ગુમ થયેલ માલ અથવા માણસનું નામ લખી અર્ધી 
રાત્રે અથવા પરોઢીયે તે કાગળને હથેળી ઉપર રાખી આસમાન તરફ 
હાથ ઉઠાવે અને અરજ કરે : ઈલાહી ! હઝરત સય્યિદુલ મુરસલીન 
અલયહિસ્સલામના તુફેલથી મારો સામાન અથવા માણસ મને મળી જાય ! 


ઈન્શા અલ્લાહ ગુમ થયેલ માણસ અથવા વસ્તુ મળી જશે અને 
નુકસાનથી સુરક્ષિત રહેશે. 


ખાસિયત ઃ (૨) જો કેદી અર્ધી રાત્રે માથું ઉઘાડું રાખી ૧૦૮ વખત એ 


[512] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


આ 


નામને પઢશે તો ઈન્શા અલ્લાહ સહી-સલામત છૂટકારો મેળવશે. 


ખાસિયત ઃ (૩) જો કોઈ માણસ પોતાના કેસ (મુકદ્મા)માં ખરો ફેંસલો 
કરવા માંગતો હોય તો ૧૦૧ વખત ““સુબ્ડાનલ્‌ મલિકુલ હક્કુલ મુબીન'” 
પઢીને ૭,૦૦૦ વખત ““યા હક્કુ'' પઢે. ઈન્શાઅલ્લાહ ત્રણ દિવસનાં 
અમલમાં હક જાહેર થશે અને કેસ (મુકદ્મમા)નો ફેંસલો વ્યાજબી અને 
સત્યપણે થશે. 


[૫૩] યા વકીલુ હેના 
શ્ક્”્ન ક્ક 


[હે કામ બનાવનાર-કાર્યસાધક !] 


ખાસિયત : (૧) જો કોઈ મકાન ઉપર વીજળી પડવાનો ભય હોય તો 
સાત વખત ““યા વકીલુ'' લખી મકાનનાં મથાળે ચોટાડી દેવામાં આવે તો 
ઈન્શા અલ્લાહ કદી તે ઘર ઉપર વીજળી ન પડશે. 


ખાસિયત ઃ (ર) જો કોઈને ચોર-ડાકુઓનો ભય હોય તો એ મુબારક 
નામનો વિર્દ કરે , ઈન્શા અલ્લાહ કોઈ તકલીફ અથવા નુકસાન ન પહોંચશે. 


[૫૪] યા કવિય્યુ ન 
[હે મહા બળવાન !] ક છા 


ખાસિયત : (૧) જો કોઈ સ્ત્રી હમલની તકલીફથી નિર્બળ થઈ ગઈ હોય 
ને હમલની વેદના સહન કરી શકતી ન હોય તો ૧૨૦ (એક સો વીસ) વખત 
તે ગર્ભવતી એ નામને પઢે તો ઈન્શા અલ્લાહ હમલનાં દિવસો ઘણી જ 
આસાનીથી પસાર થશે અને તંદુરસ્તી અને તાકાત કાયમ રહેશે. 


[૫પ] યા મતીનુ કિ 


ક્ક 


[હે અતિ મજબૂત !] રાં 


ખાસિયત ઃ જે સ્ત્રીમાં દૂધની ઓછપ વર્તાતી હોય એને આ નામ મુબારક 
કાગળ પર લખી ધોઈને પીવડાવવાથી ખૂબ દૂધ થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [513] 


[૫૦૬] યા વલિય્યુ વજ 
[હે મદદગાર અને હિમાયતી !] જિ 

ખાસિયત ઃ (૧) જામ્આની રાતે આ નામને ૧૦૦૦ વખત પઢવાથી નેક 
આ'માલની તૌફીક નસીબ થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત ઃ (ર) જે સ્ત્રીનો ધણી અથવા જે માણસની પત્ની અથવા જે 
નોકરનો શેઠ ખરાબ સ્વભાવનો હોય તે સ્ત્રી અથવા ધણી અથવા નોકર 
આ નામ પઢતાં-પઢતાં તેની સામે જાય તો તે ઈન્શા અલ્લાહ મહેરબાની 
ભરી વર્તણૂક આદરશે. 


ખાસિયત : (૩) પતિ-પત્નીમાં અણબનાવ હોય તો નીચેના નકશને 
લખી ઝાડ ઉપર લટકાવે. 


યા વલિય્યુ યા વલિય્યુ 


જા 
કે 


યા વલિય્યુ યા વલિય્યુ 


ઈન્શા અલ્લાહ આમ કરવાથી થોડીક જ મુદતમાં પતિ-પત્નીમાં 
પરસ્પર એવો પ્રેમ વર્તાશે કે લોકો જોઈ આશ્ચર્યચક્તિ થઈ જશે. 


[૫૦] યા હમીદુ પે કિ 
[હે વખાણને પાત્ર ઝાત !] ક... : જ 


ખાસિયત : (૧) ૪૫ દિવસ સુધી લાગલગાટ ૯૩ વખત એકાંતમાં આ 
નામ પઢવાથી ઈન્શા અલ્લાહ સારા અખ્લાક પેદા થશે. 


ખાસિયત : (૨) જે માણસની ઝબાન ઉપર ગાળ અને અપ-શબ્દ વધુ 
રહેતા હોય ને કોઈ પણ રીતે પોતાની ઝબાનને પવિત્ર રાખી શકતો ન હોય 


[514] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


તે ૯૦ (નેવું) વખત કોરા પ્યાલા ઉપર આ નામને લખે અને નેવું વખત 
પઢી પ્યાલા ઉપર દમ કરે અને હંમેશા એ પ્યાલાથી જ પાણી પીયા કરે. 
ઈન્શા અલ્લાહ તે જરૂર ગાળ-ગલોચની કુટેવથી મુક્તિ મેળવશે. 


ખાસિયત ઃ (૩) જો કોઈ નોકર કોઈ મોટા માણસને પોતાની ગરીબાઈ 
મુજબની ભેટ મોકલે ને ધારે કે મોટા માણસ છે અને ગરીબનો તોહકફો તે 
પસંદ ન કરશે તો ૭૦ વખત ““યા હમીદુ'' તે ભેટની વસ્તુ પર પઢી દમ 
કરે. ઈન્શા અલ્લાહ તે ભેટ ઘણી જ સ્વીકારપાત્ર બનશે અને પસંદગી પામશે. 


[૫૮] યા મુહ્સી હ્્ક્ગ્ય્હ ડં 

[હે દરેક વસ્તુનો ઘેરાવો કરનાર !] ન કછ 
ખાસિયત ઃ (૧) જે માણસ ફજરની નમાઝ બાદ ૧૦ (દસ) વખત આ 

નામને પઢશે તો આખો દિવસ અલ્લાહ તઆલાના રક્ષણ હેઠળ રહેશે. 


ખાસિયત : (ર) જે કોઈ જામ્આની નમાઝ બાદ ૧૦ (દસ) વખત એ 
મુબારક નામને પઢશે તો કબર અને આખિરતનાં અઝાબથી નિડર રહેશે. 


ખાસિયત : (૩) જો કોઈ બચ્ચું ખોવાઈ ગયું હોય તો નીચેના નકશને 
લખી ઝાડ ઉપર લટકાવે તો જો બચ્ચું જીવતું હશે તો ઘણી જ જલ્દીથી 
મળી જશે. 


યા મુહ્સી યા મુહ્સી 


યા મુહ્સી યા મુહ્સી 
યા મુબ્ટિઉ નિ 2214 
[હે પ્રથમવાર પેદા કરનાર !] લિ પ્ર્ન્ન્ડ [છી 


ખાસિયત : (૧) પરોઢીયે સગર્ભા સ્ત્રીનાં પેટ ઉપર હાથ મૂકીને ૯૯ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [515] 


વખત આ નામ પઢવાથી ઈન્શા અલ્લાહ ન ગર્ભપાત થશે અને ન તો 
વખતથી પહેલાં બાળક જન્મશે. 


ખાસિયત : (ર૨) જે માણસની પત્ની બેઓઔલાદ હોય [જેનાં બચ્ચા ન 
હોય] તે એક સફરજન છોલી સાત વખત “'યા મુબ્દિઉ'' સફરજન ઉપર 
લખી ત્રણ દિવસ સુધી સવારમાં પત્નીને ખવડાવે. ઈન્શા અલ્લાહ 
પહેલા જ માસે ગર્ભ રહી જશે. પહેલા મહિનામાં ન રહ્યું તો બીજા માસે પણ 
એમ જ કરૈ. ફરી ત્રીજા માસે પણ એમ જ કરે . ઈન્શા અલ્લાહ ત્રણ માસમાં 
અવશ્ય ગર્ભ રહેશે. જો સફરજન ન રહે તો મરથઘીનું ઈડુ બાફી તેની 
ઉપરનું કોચલું છોલી નાંખી સફેદી ઉપર લખવામાં આવે. 


[૬૦] યા મુઈદુ ની 2 જિ 


[હે ફરીવાર સજીવન કરનાર !] હા 


ખાસિયત : આ નામને વધુવાર પઢવાથી ભૂલાયેલી વસ્તુઓ યાદ 
આવી જશે. ગુમ થયેલ માણસને પાછો લાવવા માટે આખું ઘર સૂઈ જાય 
ત્યારે ઘરનાં ચારેય ખૂણાઓમાં ૭૦-૭૦ વાર આ નામ મુબારકને 
પઢવાથી ઈન્શા અલ્લાહ તે માણસ પાછો ચાલ્યો આવશે યા એ માણસની 
જાણ થઈ જશે. 


[૦૧] યા મુદ્યી ટ્ક્ગ્વ્વ [છી 


[હે જીવાડનાર !] 


ખાસિયત : (૧) જો કોઈ માણસનાં માથામાં યા છાતીમાં દર્દ હોય તો 
૧૨૦ વાર એ મુબારક નામને સવાર-સાંજ પઢી દમ કરે. ઈન્શા અલ્લાહ 
ઘણી જ જલ્દી દર્દ દૂર થઈ જશે. 


ખાસિયત : (૨) જેને કોઈ બીમારીનાં કારણે કોઈ શારીરિક અવયવ 
નકામો થઈ જવાની બીક હોય તે સાત વખત દરરોજ સવારે અને સાત 
વખત દરરોજ સાંજે એ મુબારક નામને પઢી દમ કરે. ઈન્શા અલ્લાહ 
અવયવો સલામત રહેશે. 


[516] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


[ન્‍ર] યા મુમીતુ શુ 


[હે મૌત આપનાર !] 


ખાસિયત ઃ (૧) જે માણસને જાદુનો ડર (બીક) હોય તે સાત (૭) વાર 
એ નામ મુબારકને પઢીને દમ કરે. કદિયે કોઈ જાદુ અસર ન કરશે. દરેક 
પ્રકારનો જાદુ તેની પાસે આવી મટી જશે. 


[૦૩] યા હય્યુ ટ્ક્ડુ 
[હે સદા જીવંત રહેનાર !] દિ જ્‌ 

ખાસિયત : (૧) આ નામ મુબારકને દરરોજ ૩૦૦૦ [ત્રણ હજાર) 
વખત પઢવાથી કદી બીમાર પડાશે નહિ. 


[૪] યા કય્યૂમુ નિ દડ 
[હે સૌને સંભાળનાર !] ૬92" 


ખાસિયત : (૧) દરરોજ ૩૦૦ (ત્રણ સો)વખત આ નામને પઢનારનું 
દિલ સદા ખુશ અને આનંદી રહે છે. 

ખાસિયત : (ર) આ નામનો વધુ વિર્દ રાખવાથી ઊંઘનું વર્ચસ્વ 
ખતમ થઈ જશે. 


[૬૫] યા વાજિદુ શા 


[હે દરેક ચીજને પામનાર !] “24 


ખાસિયત :-(૧) જે માણસ ખાતી વેળા આ મુબારક નામ પઢતો રહેશે 
તો તે ખોરાક તેના પેટમાં નૂર બની જશે. એમ કરવાથી નમાઝમાં વહેમ- 
વસવસા ઓછા પેદા થશે. અલ્લાહવાળાઓએ જરૂર એ નામની પાબંદી 
કરવી જોઈએ. 


ખાસિયત? (ર) જે માણસ ૧૧૧ વખત એ નામને પઢી પાણી ઉપર દમ 
કરી જે માણસને એ પાણી પીવડાવશે તે માણસ ઘણી મુહબ્બત રાખવા 
લાગશે. પતિ-પત્નીની મોહબ્બત માટે આ અમલ ઘણો લાભકારક છે. 


હફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [517] 


[૦૬] યા માજિદુ કછ 


[હે બુઝુર્ગ અને મહાન ઝાત !] 


ખાસિયત : (૧) આ મુબારક નામને ૧૦ વખત શરબત અથવા દવા 
ઉપર પઢી માંદાને પીવડાવવું. સાત દિવસમાં માંદો અલ્લાહ તઆલાના 
ફઝલથી સારો થઈ જશે. 


ખાસિયત ઃ (ર) એ મુબારક નામને ઈશાની નમાઝ પછી ૩૦૦૦ વખત 
પઢવાથી લોકોની નજરોમાં ઘણી મોટી ઈઝઝત અને કદર ઉત્પન્ન કરે છે. 


[૦૦] યા વાહિદલ અહ-દુ કફ જ છી 


[હે એકલી અને અનુપમ ઝાત !] 


ખાસિયત : (૧) અવલાદ ન થતી હોય તો આ નામને લખીને પોતાની 
પાસે રાખવાથી ઈન્શા અલ્લાહ નેક અવલાદ નસીબ થશે. 


ખાસિયત ઃ (૨) જે માણસને ત્યાં પુત્ર થતો ન હોય ને તેની તમન્ના હોય 
તો રમઝાનુલ મુબારકની પહેલી જુમ્અહની નમાઝ પછી આ નામને ૧૦૧ 
વખત કાગળ ઉપર લખે. ફરી તેને તાવીઝ તરીકે પોતાના જમણા બાજા 
(બાવડા) ઉપર બાંધે. ઈન્શા અલ્લાહ તે જ વર્ષે સાલેહ ફરઝંદ પેદા થશે. 
ઘણો જ અનુભવસિદ્ધ અમલ છે. (૧ઝ/ઈફે અશજરઝીય્યહ ૪૪-. £૪/ 


ખાસિયત : (૩) જે માણસ “યા અહદુ'' ૯ (નવ) વખત પઢી કોઈ 
કામ માટે અથવા કોઈની મુલાકાતે જશે તો તે એ માણસને ઘણા માનની 
નજરે જોશે અને ધારેલું કામ પણ ઈન્શા અલ્લાહ સહેલાઈથી થઈ જશે. 


ખાસિયત : (૪) કોઈ માણસ પોતાનો અંત ઈમાનની સાથે આવે એવી 
ઈચ્છા ધરાવતો હોય તો તેણે સવાર-સાંજ આ મુબારક નામ (યા અહદુ) 

૪૧ વખત પઢવું. ઈન્શા અલ્લાહ ખચીત તેનો ખાતિમો ખૈર સાથે થશે. 
(જઝ/ઈટ્ટે ૪/૨ રય%૭/ 


[518 તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


[૬૮] યા સમદુ ક ૮4 ન 


[હે બેનિયાઝ !] 


ખાસિયત : (૧) જે માણસ આ મુબારક નામને ઈશાની નમાઝ પછી 


૧૧૫ વખત પઢશે તો તે કદીય કોઈ ઝાલિમના પંજામાં સપડાશે નહિ. 


ખાસિયતઃ (ર) પરોઢિયે સિજદામાં માથું ઝુકાવીને ૧૧૫ વખત અથવા 
૧ ૨પ વખત પઢવાથી ઈન્શા અલ્લાહ ઝાહિરી અને બાતિની સચ્ચાઈ નસીબ 
થશે અને વુઝૂ સહિત આ નામને પઢશે તો મખ્લૂકથી બે4નિયાઝી નસીબ થશે. 


“” 
[૬૯] યા કાદિરુ 2 કિ 
[હે કુદરતવાન!] 22*“5 
ખાસિયત : (૧) જે માણસ માંદગીનાં કારણે નિર્બળ થઈ ગયો હોય તે એ 
મુબારક નામને ૧૦૦ વખત દરરોજ પઢે, ઈન્શા અલ્લાહ તે માણસમાં 
તંદુરસ્તી અને શક્તિ પેદા થશે અને માંદગી દિન-પ્રતિદિન ઓછી થતી જશે. 


[૪૦] યા મુક્તદિરુ ર ને [નુ 
[હે પૂરી કુદરત ધરાવનાર !] 2૫ ન 

ખાસિયત : (૧) જે માણસ ઘણો ઊંઘતો રહેતો હોય અને તે ચાહે કે 
મારી ઊંઘ કે ગફલત ઓછી થઈ જાય તે એ મુબારક નામને ૫૦૦ વખત 
દર રોજ પઢે તો ઘણી જ જલ્દી ઊંઘ-ગફલત અને ભૂલ દૂર થઈ સ્વભાવમાં 
હોશિયારી પેદા થશે. 


ખાસિયત : (૨) જે માણસ આ નામને સૂતાં-ઉઠતાં વીસ (૨૦) વખત 
પઢશે તો તેનાં બધા કામો અલ્લાહ તઆલા તરફ ફરશે અને બધા 
કામોમાં શુદ્ધ ભાવ (ખુલૂસ) પેદા થશે. 


[૭૧] યા મુકદિમુ 2 “દ્વ ૪ 
[હે નેક બંદાઓને પ્રથમ અને આગળ રાખનાર !] ન 
ખાસિયત ઃ (૧) જે માણસ ૧૦૦ (સો) વખત હંમેશા આ મુબારક નામનો 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [519] 


વઝીફો પઢશે તો એનો નફસ અલ્લાહ તઆલાની તાબેદારીમાં રહેશે. 


[છર] યા મુઅપ્ખિરુ 2 2 ડુ 
[હે કાફિરોને પાછળ રાખનાર !] કિ કક 


ખાસિયત ઃ આ નામને વધુ વાર પઢવાથી સાચી તૌબા નસીબ થશે. 


[૪૩] યા અવ્વલુ છુ 


[હે સૌથી પ્રથમ !] 


ખાસિયત ઃ (૧) જે માણસને ત્યાં છોકરો ન થતો હોય તે આ નામને ૪૦ 
દિવસ સુધી દર રોજ ૪૦ વખત પઢયા કરે તો ઈન્શા અલ્લાહ એની મુરાદ 
પૂરી થશે. 


ખાસિયત ઃ (૨) જુમ્આના દિવસે ૧૦૦૦ વખત આ નામ મુબારકને 
પઢનાર મુસાફિર જલ્દી સહી-સલામત પોતાના વતન પહોંચી જશે. 
[૪૪] યા આખિરુ 


! 
2. [17 
[હે સૌથી અંતિમ !] કક 


ખાસિયત ઃ (૧) આ નામને વધુ પઢનાર પોતાની ઉંમર લાંબી થવાની 
તમન્ના રાખશે, ને દિલી ઈચ્છા સેવશે કે મારી જેટલી ઉંમર લાંબી થાય 
તેટલી હું વધારે ઈબાદત કરું. સૌથી પ્રથમ ઈબાદત શરૂ કરશે ને સોથી 
પાછળ સુધી ઈબાદત કરવામાં મશ્ગૂલ રહેવાનું પસંદ કરશે. 


ખાસિયત : (ર) જે કોઈ માણસ મુસાફરીએ નીકળે તે એક સો 
એક (૧૦૧) વાર આ નામને પઢી પોતાના ઘર અને ઘરવાળાઓને 
અલ્લાહને સુપુર્દ કરે તો ઈન્શા અલ્લાહ ખૈરની સાથે તે ઘેર પાછો ફરશે 
અને સૌને જીવતા જોશે . 


ખાસિયત : (૩) જે માણસ કોઈ ઠેકાણે અજાણ લોકોમાં જાય તો આ 
નામને ૪૧ વખત પઢે તો જ્યાં હશે ત્યાં તેના માન-સન્માન થશે ને મોટો 
મરતબો મળશે. 


[520] ઊડહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


[૭૫] યા ઝાહિરુ કર્કાકર્‌ 


[હે સો ઠેકાણે જાહેર ! ] ન 


ખાસિયત : (૧) ઈશ્રાકની નમાઝ પછી ૫૦૦ (પાંચ સો) વખત આ 
નામ પઢવાથી આંખોમાં રોશની અને દિલમાં નૂર પેદા થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત : (૨) જો કોઈ ઠેકાણે વરસાદનું તોફાન કે વાવાઝોડુ થવાનું 
જણાય તો આ નામને પઢવું ઘણું લાભકારક છે. 


ખાસિયત : (૩) જે મકાનનાં મથાળે અથવા ભીંત ઉપર આ નામને 
લખવામાં આવે તો તે મકાન અથવા ભીંત ધરતીકંપનાં અકસ્માતથી 
સલામત રહેશે. 


[૪૬] યા બાતિનુ હણ 


[હે દુન્યાની નઝરોથી અદશ્ય !] 


ખાસિયત ઃ (૧) જે માણસ જીભ બંધ કરી દિલથી ૧ ,૦૦૦ (એક હજાર) 


વખત “યા બાતિનુ'' પઢશે તો તે બાતિનવાળો અને છુપા ભેદોનો 
જાણકાર બનશે; પરંતુ હલાલ રોઝી શર્ત છે. 


[૪૯૪] યા વાલી અ 
[હે કાર્યસાધક !] હા 


ખાસિયત ઃ (૧) કોર। કૂજામાં આ નામ લખી એમાં પાણી ભરી મકાનમાં 
છાંટવાથી તે મકાન આફતોથી મહકફૂઝ રહેશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૪૮] યા મુતઆલી 2 જા 
[હે સૌથી ઉચ્ચતર !] હ કક 


ખાસિયત : આ નામનો વધુ પ્રમાણમાં વિર્દ રાખનારની તમામ 
મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે. હૈઝ-માસિક અવસ્થામાં આ નામ મુબારક વઘુ 
પઢનાર સ્ત્રીની તકલીફ દૂર થઈ જશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [521| 


[૪૯] યા બર્ર 2 ૪ 
[હે સદ્વર્તન કરનાર !] ક 
ખાસિયત : (૧) શરાબનો બંધાણી, વ્યભિચારી માણસ આ નામને 


દરરોજ ૭ (સાત) વખત પઢશે તો એના દિલમાં આ ગુનાહોની રગબત 
ચાલી જશે. 


ખાસિયત ઃ (ર) જો કોઈ બચ્ચાને નઝર લાગ્યા કરતી હોય તો સાત વાર 
“યા બર્ર્‌'' પઢી બચ્ચા ઉપર દમ કરશે તો ઈન્શા અલ્લાહ તે બદનઝરથી 
સલામત રહેશે. 

ખાસિયત ઃ (૩) બાળકના જન્મ પછી ૭ (સાત) વખત પઢી દમ કરવાથી 
બાલિગ થતાં સુધી તે બાળક સઘળી આફતોથી સુરક્ષિત રહેશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 
[૮૦] યા તવ્વાબુ કે દધ 
[હે તોબા કબૂલ કરનાર !] ર ક્ટ 

ખાસિયત : (૧) ચાશ્તની નમાઝ પછી આ મુબારક નામને ૩2૦ વખત 
પઢવાથી સાચી તૌબા નસીબ થશે . 

ખાસિયત : (ર) કોઈ ઝાલિમ ઉપર આ નામ દસ (૧૦) વખત પઢીને 
દમ કરવાથી એનાથી છૂટકારો નસીબ થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 
[૮૧] યા મુન્તકીમુ 2૮422 બ 
[હે નાફરમાનોથી બદલો લેનાર !] કિ ક 


ખાસિયત : જે માણસ હકના પડખે હોય અને દુશ્મનથી બદલો લેવાની 
શક્તિ ન ધરાવતો હોય તો ત્રણ જુમ્આ સુધી દરેક જામ્આના દિવસે ૭૦૦૦ 
(સાત હજાર) વખત આ નામને પઢશે તો ઈન્શા અલ્લાહ, અલ્લાહ તઆલા 
પોતે એના દુશ્મનથી બદલો લઈ લેશે. 


[૮ર] યા અકુવ્વુ 22૨2 


છ 
[હે અત્યંત માફ કરનાર !] કક પં 


ખાસિયત : આ નામને વધુ પ્રમાણમાં પઢનારના ગુનાહોને અલ્લાહ 


[522] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


તઆલા માફ કરી દેશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૮૩] યા રઊફુ 6417 
[હે અતિ મહેરબાન !] 


ખાસિયતઃ (૧) જ્યારે દુલ્હન વિદાય થઈ પોતાના ઘણી સામે જાય ત્યારે ૭ 
(સાત) વખત ““યા રઊફુ'' પઢી લે તો ઈન્શા અલ્લાહ ધણી આખી જિંદગી 
બીબી ઉપર મહેરબાન રહેશે ને કદી અણબનાવ ન થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત ઃ (૨) જે માણસ ૧૦ (દસ) વખત દુરૂદ શરીફ અને ૧૦ (દસ) 
વખત આ નામને પઢશે તો એનો ગુસ્સો દૂર થઈ જશે. ગઝબનાક માણસ 
સામે પઢવાથી એનો ગુસ્સો પણ શમી જશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૮૪] યા માલિકલ્‌ુ મુલ્ક શર અશ 


[હે સઘળી સલ્તનતોના માલિક !] 


ખાસિયત : (૧) આ નામને હંમેશા પઢનારને અલ્લાહ તઆલા 
લોકોથી બેનિયાઝ બનાવી દેશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૮૫] યા ઝલ જલાલિ વલ ઈકરામ 


[હે મોટાઈ અને ઈન્આમવાળા!] 45 હષ ર ઈ 


ક્્ક 
ખાસિયત : આ નામને વધુ પ્રમાણમાં પઢવાથી બુઝુર્ગી અને માન- 
મરતબો નસીબ થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૮૬] યા મુક્સિતુ કં 51 


[હે ઈન્સાફ કાયમ કરનાર !] સ 


ખાસિયત ઃ જે માણસ પોતાની પત્નીઓમાં ઈન્સાફ ન કરી શકતો હોય 
તો ૭,૦૦૦ (સાત હજાર) વખત આ નામને પઢીને ખાવાની વસ્તુ ઉપર દમ 
કરે અને એ અન્યાયી પતિને ખવડાવવામાં આવે તો તે ઈન્સાફી 
સ્વભાવવાળો બની જશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [523] 


[૮૭] યા જામિઉ હકાર 


[હે સૌને એકત્ર કરનાર !] 


ખાસિયત : જે માણસ આ નામ મુબારકને સવા લાખ (૧,૨૫,૦૦૦) 
વખત પઢશે તો તે માણસમાં ઈન્શા અલ્લાહ ફરિશ્તા જેવા ગુણો પેદા થશે. 


[૮૮] યા ગનિય્યુ તા. 
[હે બે-નિયાઝ!] હ 


ખાસિયત ઃ જો દુકાનદાર અથવા વેપારી દુકાન કે વેપારના મકાનનું 
તાળું ઉઘાડતાં પહેલાં ૭૦ વખત ““યા ગનિય્યુ'' પઢશે તો ઈન્શા અલ્લાહ 
વેપારનાં માલમાં બરકત થશે અને કદી ખોટ ન જશે. 


2 
[૮૯] યા મુગ્નિ 2 કક 2 
[હે બેનિયાઝ અને ગની કરનાર !]| ક કક 


ખાસિયત ઃ જે માણસ પોતાની પત્નીની પાસે જવા પહેલાં 9૦ વખત 
એ નામને પઢશે તો તેની પત્ની કદી ગર્ભાશયનાં રોગમાં સપડાશે નહિ 
ને હકીમો કે નર્સોની મોહતાજ ન રહેશે. 


[૯૦] યા માનિઉ “૧1. 
[હે રોકી દેનાર !] કેન ર છી 


ખાસિયત : બિસ્તર ઉપર સૂતી વખતે ૨૦ (વીસ) વખત આ નામને 
પઢવાથી પતિ-પત્નીના મતભેદો દૂર થશે અને પરસ્પર પ્રેમ જન્મશે, 
ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૯૧] યા દાર્રુ *ધદુણ 
[હે નુકસાનની કુદરત ધરાવનાર !]| 2 ક 


ખાસિયત : જામ્આની રાતે ૧૦૦ (સો) વખત આ નામને પઢવાથી 
અલ્લાહની [નિકટતા પ્રાપ્ત થશે અને આફતોથી રક્ષણ મળશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[524] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


[લર] યા નાફિઉ હ્કંઈઈ્‌ 


[હે લાભ પહોંચાડનાર !] 


ખાસિયત : (૧) દરેક નવી વસ્તુ કે માલ ખરીદતી વખતે પહેલા ૪૧ 
વખત આ નામને પઢવાથી વેપારમાં ઘણી બરકત થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત : (ર) સંભોગ (હમબિસ્તરી) વેળા પઢવાથી નેક અવલાદ 
નસીબ થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૯૩] યા નૂર ફર કરને ૪ 
[હે સાંગોપાંગ નૂર !] કેન જ 
ખાસિયત : જામ્આની રાતે સાત વાર સૂરએ નૂર અને ૧૦૦૦ (એક 


હજાર) વખત આ નામને પઢવાથી દિલ અનવારે ઈલાહીથી નૂરવંત થશે, 
ઈન્શા અલ્લાહ. 


[૯૪] યા હાદી હાર 


[હે સન્માર્ગે ચલાવનાર !] 
ખાસિયત : (૧) આ નામનો વિર્દ રાખવાથી હિદાયત નસીબ થશે, 
ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત ઃ (ર) જે માણસ સવારની નમાઝ અને ઈશાની નમાઝ બાદ 
સાતવાર દુઆ માટે હાથ ઉઠાવી ““યા હાદી'' કહે. ફરી તે હાથ મોઢા 
ઉપર ફેરવે તો ઈન્શા અલ્લાહ દરેક કામમાં તેની બુદ્ધે સીધા માર્ગે અને 
તેનો મત ઠીક અને દુરુસ્ત રહેશે. 

ખાસિયત ઃ (૩) મુસાફિરે સફરમાં જતી વેળા ૧૧ વાર આ નામને 
પઢવું ઘણું જ લાભકારક છે. ઈન્શા અલ્લાહ બધા કાર્યો દુરુસ્ત રહેશે. 


[૯૫] યા બદીઉ જૂ જિ 
હ 


[હે નમૂના વગર સર્વે કાંઈ સર્જનાર !] 


ખાસિયતઃ (૧) કોઈ કામમાં નેક કે બદ પરિણામ જાણવું હોય તો ઈશાની 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [525] 


નમાઝ બાદ વુઝૂ સાથે કિબ્લારૂખ બેસી આ નામતતે ઊંઘ આવે ત્યાં સુધી 
પઢે. જ્યારે ઊંઘ આવવા લાગે તો પઢતાં-પઢતાં સૂઈ જાય. ઈન્શા અલ્લાહ, 
જે કંઈ ચાહશે તે સ્વપ્નામાં માલૂમ પડશે . 


ખાસિયતઃ (૨) ““યા બદીઉ'' એક હજાર વાર દરરોજ પઢવાથી દરેક 
પ્રકારના રોગ અને દરેક પ્રકારના ગમને દૂર કરે છે. 


[૯૬] યા બાકી દાઇ 


[હે સદા બાકી રહેનાર !] 


ખાસિયત : (૧) જુમ્આની રાતે એક હજાર વાર પઢવાથી નુકસાનથી 
રક્ષણ મળશે ને તમામ નેક કામ મકબૂલ થશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત : (ર) જો કોઈ ખેતર બરબાદ થઈ જવાનો અંદેશો હોય તો 
ચાર નંગ ઠીકરીઓ ઉપર ““અલ્લાહુ બાકી'' ત્રણ-ત્રણવાર દરેક ઠીકરી 
પર લખી ખેતર કે વાડીના ખૂણાઓ પર એક-એક ઠીકરી દફન કરી દે. 
અલ્લાહના ફઝલથી ખેતર બરબાદીથી સલામત રહેશે. 
[૯૪] યા વારિષુ ક હઉ 
1 ર શસ ન યો. ક ફ્ક 
[હે સોના પછી મવજૂંદ રહેનાર !] ક 
ખાસિયત ઃ (૧) સૂર્યોદય વખતે ૧૦૦ (સો) વાર પઢવાથી રંજ-ગમથી 
રક્ષણ મળશે અને સારું મોત આવશે, ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત: (ર૨) મગરિબ અને ઈશા દરમિયાન એક હજાર (૧૦૦૦) 
વાર પઢવાથી દરેક પ્રકારની મૂંઝઝણ અને પરેશાની દૂર થઈ જશે, 
ઈન્શા અલ્લાહ. 


ખાસિયત : (૩) આ નામને વધુ પઢનાર દુન્યાથી તિરસ્કાર અને 
દીદારે ઈલાહીનો શોખ રાખશે. 
[૯૮] યા રશીદુ ર 2 ડર્વાડ 
ન્‌ ક્‌ ૬ કક --» જ 
[હે સદ્કાર્યને પસંદ કરનાર !] 
ખાસિયત ઃ (૧) જો કોઈ માણસ આ નામને એક હજાર (૧,૦૦૦) વાર 


[526] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


હંમેશા પઢશે, તો વગર મહેનતે અને વિના તદબીરે એના બધા કામ 
ખેરિયતથી પૂરા થશે. 


ખાસિયત ઃ (૨) જો કોઈ સવારની નમાઝ બાદ ૧૦૦ (સો) વાર અને 
ઇશાની નમાઝ બાદ ૧૦૦ (સો) વાર આ નામને પઢશે, તેના રાત-દિવસના 
અમલો અલ્લાહ તઆલા પોતાના ફઝલથી કબૂલ ફરમાવશે અને તેને 
“'મુકર્રબીન'નો મરતબો હાસિલ થશે. 


[૯૯] યા સબૂર ૪ 


[હે મહાન ધીરજવાન અને સહનશીલ !] 


ખાસિયત : (૧) જો કોઈ માણસથી તેનો શેઠ, હાકિમ કે બાદશાહ 
ગુસ્સે થયો હોય અથવા કોઈ સ્ત્રીથી તેનો ધણી કટુવાણી બોલતો હોય તો 
અર્ધી રાત્રે અથવા બપોરે આ નામને એક હજાર એક સો એક વાર 
(૧,૧૦૧) પઢી અલ્લાહ તઆલાથી દુઆ કરે , ઈન્શા અલ્લાહ ઘણી જલ્દી 
એક જ અઠવાડિયામાં હેતુ પ્રાપ્ત થશે. સાત દિવસ સુધી બરાબર એ 
અમલ કરવો જોઈએ. 


ખાસિયત ઃ (ર) જો કોઈ સ્ત્રીનું બચ્ચું મરી ગયું હોય અને આ બચ્ચાની 
જાદાઈમાં ઘણી જ બેચેન હોય તો એક હજાર (૧,૦૦૦) વાર આ નામને 
પઢી પાણી પર દમ કરી પાણી પીવડાવવું. બેચેન ઓરતના દિલને 
સબ્ર આપશે. સાત દિવસ લગાતાર એમ કરવું. અલ્લાહ તઆલા બચ્ચાના 
શોકને ભૂલાવી દેશે. 


આ પ્રકરણ ....... 
“ શર્હે અસ્માઉલ્‌ હુસ્ના” અને “ હિસ્ને હસીન” અને “ વઝાઇફે 
અશરફીયહ”' જેવા વિશ્વસનીય કિતાબોનાં આધારે આ પ્રકરણ 
તેયાર કરવામાં આવ્યું છે. દરેક બાબતને સરળ અને સંક્ષિપ્ત રીતે 
તેયાર કરવાનો આગ્રહ રાખ્યો છે. દરેક નામને કેવી રીતે અને 
કેટલીવાર પઢવું તથા તેના વિષે રાખવી પડતી સાવચેતી અને 
પરહેઝની વિગતો જે તે નામ હેઠળ આપી દીધી છે. 


- દુન્યા વ આખિરત 


૦ક્ક*છ-ૃમ 


અસ્માઉન - નબી 


(રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમના નામો ) 


કન ક્ટ ર તી 


દક ્ાડઠ દ્રટટ 5 


આપણા નબી મુહમ્મદ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના બધા 

મળી બસો એક નામો છે. 

“દલાઈલુલ ખયરાત” માં રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 

સલ્લમ)»ના નામો દુરૂદ શરીફ પહેલા લખાયેલાં છે. 

અસ્મા-એ નબી (સલ્લલ્લાહું અલયહિ વ સલ્લમ) 

પર સંશોધન-સર્મથન 

૧) “અલ કૌવલુલ બદીઅ”માં રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ 

અલયહિ વ સલ્લમ)ના ત્રણસો નામો દર્શાવેલ છે. 

૨) અલ્લામા શમસુદ્દીન ઇબ્ને કચથ્યિમ જવઝી (રહ.)એ 

પોતાની કિતાબ “ ઝાદુલ મઆદ”'માં બસો નામો લખેલાં છે. 

૩) અબુલ ખિતાબ (રહમતુલ્લાહિ અલયહ)એ “ઝાદુલ 

મઆદ ””માં એક હજાર નામો રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ 

સલ્લમ)ના દર્શાવેલ છે. 

૪) આ કિતાબ “તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત”'માં 

રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના બસો એક મુબારક 

નામો લખેલા છે. 


[528] તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


રસૂલુલ્લાહ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)ના નામો પઢતાં પહેલા “સય્યિદુના''થી 
શરૂઆત કરવી અને “સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ””થી પુરૂ કરવું. 


7.૭2૭ 


ટફ 


હિ 
ષ્‌ 


ક 
ક્ર 


(૭ 
ક ષક 
દપ ર ષ્‌ 
મ પ૫ 


પ્ત 
રે 
પ્ક્્દ 
ઈ 
ક 
ક 
ટિ 


8૫ 


હ 
૫ 
કે 


1 
દુ ાહુ“હ*ઝછડ ૦444૬5 1 
ન 1 ત 
1 1# જ૪જ.ક[« 
હ 4444016 ઝક 


દહ 
દહ 
દહી 
દહ 
દહ 
દહ 
દહી 


ધા ન 


ખનન 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [529] 


[£741 2 1; ટ 

હ થક હઝ 
ત્રિ ક ઈ કે 

કાડ હક દ; ન્ન 

દઈ 4.1 હડ દ ડ્્ક્ડ 


[દડ દ દ્રિ 
ધ કન દહ ઝે ડડ 


દ ૬% | જ જડ 


₹4.116» નિ ૦/૪ પ્ર 
હ ડડ ક કડ 
ન ક 
1 ક્ર ડ્‌ ક ન 
જ કે ક ક 
ઈક ઝ##- 
નઇ * 22 


છ *#? ? | કઇ 
કિમી ક ફઝ ન 


૨15૮ 144 2 
દહી હર ક 


નન ટૂ૬2 જ # 2 
ક કે 

દ ૧ | ક ટ્્ચ્ન 

કડ # | કંઇ ધક 

હિ કડ [જ ઝાક 

[દડ 92 6 "-1૮૪117 

દી “4 | જ દત્ઠા(ઇળકક 


દડ ક ત રટ «ર ટ દ ન 
દહ વડ૬ાદ્ દ “રક 


દ્વ 

- “.,૬12£ ૬ | ક» કાકા 

જ” દ્ર ઝા શક્ક તટ 

દુ 27“. 9:27 . કઃ ત્રિ 

યી 2 - હ સ %* 

શ્થ નાત કહિ ૫-૦ 

દ કરા | “કદ 
ત્રિ 


ક કક | ક 41૭૪ 


[530] ઊોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [531] 


ક 


દડ - 2, ૬ 21 27૨ જ 
ક્‌ દ્વ દ્વિ ઝુ પ્રાક તદ 
કડક “અઝઝ 


જ ક 2 2૩૦૭ 
દ્ર“: 
ક્ર ભદ્રક 


કઃ 


કો ક ૭ ક ૭ 
૬૫ રુર્ક રરપ 
પ્‌ પક 2 

પ૦ ષ્‌ 


દ 
દદ 


ઉ 

પક 

ર્ર 

પ૦ ૫૭૫ 


પ્રક, ક 
ટેંક 


ક 
72[1.7»22117-*2 
જટ 

હઝ કછ 
હેઝ પ૨ 


[532] ઊહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 
દિ 6% | છ ઝર 


ક ડૂહડાદદંઝ | ક 5 
ક ડૂહ્ાદહઝ હ ઝરા 
ક ,ક9ઠડફડ | ક પ્! 51 
4 ક શ છ 
હ વડ ક ન્ડ 


દહ હ હ ઝુ ઉ 


હિ હઉ | ન 
ત્ર 


અઝકઠુક્દક્શ્ક | હ 25 
ક ડૂદઇડાટ્ડડ | ફડ 
ફૂ 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [533] 


411172 ક 

ક કૃ ઝટ 
ન 

124 22 

* દઇક્ઝટ્ન્પક 

ખ્‌ 

174 શ્ર્ત્ક ત્રિ ર -” 

ધક “ધી નુ 
દ્વ? 


કર પ્ર 2૭ ટડ 
અ છ્ુપ્ઝાહ્ન* 


ક ધક 


કઈ .પડૂપલ્ડ્ 
ર #શેડ્ઝલ્ત્ક્ન 
ક્ર 2૨.21 9ળતર 
ક“ હુક 
“હી ખા 
ક” છાદ્ક્ડાહ્ટ5 
ન તિ 2,24૫ 42 
ક હ્ડકાહ્ક્ક 
શન છાડ્ડકાહ્ત્કન 
કઃ 017. 
ક ક્ટ્ક્ન હ્ત્ક 
ક્ર ધ્ધ 22547 
ભ ત ક 
છુક્ાપ્શ્ડ 
કઃ હ્ખ્શ્ન નિ 
કાઇ 42 છ 


જઈ હ્હકદટ્ગપક 
ક કજ ર દ્ધ 


ટ 4-70» તિ 
દ કહ્ડપક 
ક »૭હ્ડ્પક 
ઈ ડૂ? કક? 
દિણ 1 
કડ ક. ક રક 
છ્‌ દ્વિ કર પિ 
બિ ધ ત 
કિ ૨ ક *ક»2?2 
ક ૭ક્ચપઝક્ક્કક 
(ડુ ક્ક્ઝ ક ર 
ક ડ્ડ્ઝ્દાહ્ડપક 
દી ૬£૫૦- (કૂક 
47 ૨ કન 
ડુ કકક સિ ના ક 
ક ટાકા 
#* ઝઉપ્રીટ્ડપક 
ખદ નિ જ 
[કાડ ત કઝ 
અ ટૈત્ક્ાટ્ડ્પક 
દિ હ્ક્્ડ 


ત્ર 
ડુ ત્રિ 
દિ ન્ટ 


ક કા 


2 
ટા «2:(2_(4 
ન 


ક દાડ્ઝીટ્ટરડ | ક ડડડટ્ડપડ 
જ* કાદ્દટ્ટ્રાડ | ક* ડુઇફાઠડદ 
ધિ કડડ્ડક # કુ 
કઃ ખડક | # ડોછૂાહ્ટપક 
ક દુશ્ડ્ડુક છ ડહ્ઝકાઝૂડ 


22 


*૭16 7 45*4 ક્રુ 
દન હડ | ક દૂણય્ગ્પક 
હુ નન ઉ ક 


મ ક દડ ઘણ 
જઈડડઇડડડઉટ્ટરક | છ કોટટક 
9099 


, 


જ્ઞ ત; 4 17 હ ન્‌ ર 
વાડ 


ત્ર 


દ્ર 2 1 નશ 
૭41540૬૭ ક્છાક!હ ૯ 


1 
ક ણ ક 
ત્ર જિ ૨* હાં 
શન $ જન 
ઝર 14 2 (2 ન ૦૮.-2 14૮ 
ક્ડા4! ૭ હઉ (ડક | “29 
ત્ર ત્વિઈ 
, જન 


#, ૮4 ૭, દ નોર 
“પડ ખ્ઝ “-] કાડ! દા ક 


ઊહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત [535] 


મગફિરત પામવાનો આસાન અમલ 


જો કોઈ માણસ નમાઝથી ફારિંગ થયા પછી આ (નિમ્ન 
લિખિત) મુખ્તસર કલિમહ માત્ર “ ત્રણવાર”” પઢી લેશે, તો તે 
પોતાની જગ્યાએથી એવી હાલતમાં ઊઠશે કે તેની મગફિરત થઇ 
ચૂકી હશે. 


ઝ્કક્ઝક્યાડાાહાક્ડ 


“,%#5%%6ક% 


મ ાન્યાફિપ અઝીમી વ બિ-હમ્દિહી 
લા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ. 


અર્થ : અલ્લાહ તઆલાની મહાન ઝાત પાક છે અને દરેક પ્રકારની 
તારીફ તેના જ માટે છે, નથી કોઈને કશી તાકાત અને નથી કોઇને 
કશી કુદરત પરંતુ અલ્લાહ તઆલાને જ. 

( ઇબ્નુસ્સુન્ની, કન્ઝુલ ઉમ્માલ, ઝાદે મુઅમિન : ૩૩૦) 


મારી રહમત મારા ક્રોધકોપ પર ગાલિબ રહેશે 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.) કહે છે કે, રસૂલુલ્લાહ 

સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ઈરશાદ ફરમાવ્યો, “ જ્યારે 

અલ્લાહ તઆલાએ પોતાની મખ્લૂકને પેદા કરવાનો ફેસલો 

ફરમાવ્યો, તો પોતાની કિતાબમાં- જે અલ્લાહ તઆલા પાસે 

સુરક્ષિત છે એમાં- પોતાના શિરે અનિવાર્ય ઠરાવ્યું : બેશક, મારી 
આ" "99. 


રહમત મારા ગજબ અતે વેરભાવના પર ગાલિબ રહેશે. 
પડ શરીફ: ર/૩૫૬) 


[536] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત 


ખોફે ખુદામાં રડવાની ફઝીલત 


રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : “ જે 
કોઈ માણસ અલ્લાહ તઆલાના ડરથી રડે, તેનું જહન્નમમાં જવું 
એવી રીતે મુશ્કેલ છે, જેવી રીતે દૂધનું સ્તનોમાં પાછા જવું” 


(નસાઈ : ૩૧૦૯, અન અબી હુરૈરહ રદિ.) 


દુઆથી બલા ટળે છે 
રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
“દુઆ નફો પહોંચાડે છે અને તે એવી બલાઓને ટાળે છે કે જે 
ઊતરી ચૂકી છે અને એવી બલાઓને પણ (ટાળે છે) કે જે હજી સુધી 
ઊતરી નથી આથી તમે લોકો દુઆઓનો પ્રબંધ કરો.” 
(મુસ્તદરક : ૧૮૧૫, અનિબ્તનિ ઉગ્ન રદિ.) 


પુષ્કળ દુરૂદ લખવાની ફઝીલત 


ક 


હઝરત અનસ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જ્યારે કિયામતનો 
દિવસ કાયમ થશે, તો મુહદ્દિસીને કિરામ (રહ.)ને રજૂ કરવામાં 
આવશે, તેમના હાથમાં કલમ અને ખડિયા હશે, અલ્લાહ તઆલા 
ફરમાવશે : “તમે હદીષવાળા છો, તમે પુષ્કળ પ્રમાણમાં નબીએ 
કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ પર દુરૂદ શરીફ લખ્યા કરતા 
હંતા, જાવ, જન્નત (તમારું) રહેઠાણ છે.'” 
(તબરાની, અલ્‌ કવ્લુલ બદીઅ : ૨૩૯) 
આ હદીષ શરીફથી અહાદીષ લખવાની પ્રવૃત્તિ ધરાવનાર 
હંઝરાતની બહુ મોટી ફઝીલત સ્પષ્ટ થાય છે. 


ન દ્વદ -” 
૪ખ્ન્વ્ઝક 
1-7 ન 


૫૭% 


તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત [537] 


સો (૧૦૦) વાર દુરૃદ પઢવાની ફઝીલત 
હઝરત અલી (રદિ.)થી મરફઅન્‌ રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસ સો 
(૧૦૦) વખત દુરૂદ શરીફ પઢશે, તો એની સો (૧૦૦) જરૂરતો 
પૂરી થશે. (અલ્‌ કવ્લુલ બદીઅ: ૧૨૩) 
અબૂ ગસ્સાન મદની (રદિ.)એ બયાન કયું છે કે, જે માણસ 
નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ પર દરરોજ સો 
(૧૦૦) વખત દુરૂદ શરીફ પઢશે, તો (એવું લેખાશે કે) જાણે તેણે 
આખો દિવસ અને આખી રાત ઇબાદત કરી. 
(અલ્‌ કવ્લુલ બદીઅ : ૧૨૪) 


સીલા-રહ્મીનો સવાબ જલદી મળે છે 


હદીષ શરીફમાં છે : 

“રેશ્તેદારો સાથે હુસ્ને સુલૂક કરતા રહો, કારણ કે કોઈ 
ચીજનો સવાબ એટલો જલદી મળતો નથી, જેટલો જલદી 
રિશ્તેદારો સાથે હુસ્ને સુલૂક કરવાનો સવાબ મળે છે.” 


(સુન્તખબ કન્ઝુલ ઉમ્માલ : €/૩૮૪) 


[538| તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત 


પરસ્પર મુહબ્બત કરનારાઓ અલ્લાહના 
છાંયડામાં રહેશે 
હંઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : “અલ્લાહ તઆલા 
કિયામતના દિવસે એલાન ફરમાવશે : ક્યાં છે તે લોકો, જેઓ મારા 
જલાલના ખાતર આપસમાં એક-બીજા સાથે મુહબ્બત કરતા હતા, 
આજે હું એમને પોતાના છાંયડામાં જગ્યા આપીશ, આજે તે દિવસ 


છે, જેમાં મારા છાંયડા સિવાય બીજો કોઈ છાંયડો હશે નહિ.” 
(મુસ્લિમ શરીફ : ૨/૩૧૭) 


ગરીબ સગાંને સદકહ આપવામાં ડબલ સવાબ 


રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
“કોઈ ગરીબને સદકો આપવાથી સદકહ આપવાનો સવાબ મળે છે, 
પરંતુ ગરીબ સગાંને આપવાથી બમણું વળતર મળે છે, એક સદકહ 

આપવાનો અને બીજો સિલા-રહમી કરવાનો.” 
(મુસ્તદરક : ૧૪૭૬, અન્‌ સુલય્માન બિન આમિર રદિ.) 


શષ 44 હા કડ 


4” ૦૨ ન ત્રાઇ 


ઊહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત [539] 


મુસલમાનની ઈઝઝતનો ઈહતિરામ 


હુઝૂર નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ 
ફરમાવ્યું કે, જો કોઈ માણસ કોઈ મુસલમાનતે અપમાનિત થતાં 
જુએ અને તેને સહાય કરવાની શક્તિ હોવા છતાં ય તે આંખ 
મીંચામણા કરે, તો અલ્લાહ તઆલા તેને એવી જગ્યાએ લા-વારિસ 
છોડી જશે, જ્યાં તે અલ્લાહનીસહાયનો બેહદ મોહતાજ હશે. 
(અબૂ દાવૂદ શરીફ) 
એકવાર હઝરત અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને ઉમર (રદિ.)એ 
ખાન-એ-કા'બા તરફ નજર ઉઠાવીને જોયું અને ફરમાવ્યું કે, તું 
કેટલું બધું વાજિબુત્તા'ઝીમ છે-ઇઝઝત પાત્ર છે, પરંતુ મુઅમિનની 
ઇઝઝત તારી ઇઝઝતથી પણ વધીને છે. 
(તિરમિઝી શરીફ: ૨/૨૪) 


રિશ્તેદારો સાથેનો સંબંધ બગાડવાની 


દુન્યવી સઝા 


હુઝૂર નબીએ કરીમ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ 
ફરમાવ્યું : કત્એ રહમ, એટલે કે રિશ્તેદારો સાથેના સંબંધો ખરાબ 
કરવાની જે સઝા આખિરતમાં મળશે, તે તો અલગ છે જ, પરંતુ 
એની સઝા દુનિયામાં પણ બહુ જલદી મળશે. 
(મુસ્નદે અહમદ : ૫/૩૬) 
999 


, 
પ્ર 


શટ? જ 
“કડક ઈઝ ; 


[540] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત 


રિશ્તેદારોને મહરૂમ પાછા કાઢવા બદલ 


આખિરતમાં મળતી સઝા 


હુંઝૂર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : 
જ્યારે કોઈ ગરીબ રિશ્તેદાર પોતાના માલદાર રિશ્તેદાર પાસે મદદ 
તલબ કરવા માટે જાય અને તે બખીલાઇને કારણે તેની મદદ ન કરે, 
તો કિયામતના દિવસે તેના પર જહન્નમમાં અઝાબ વખતે એક સાપ 
નિયુક્ત કરવામાં આવશે, જે તેને કરડતો રહેશે અથવા ડંખ મારતો 
રહેશે. (તબરાની કૃત મુઆજમે અવસત, મુઅજમે કબીર, મુન્તખબ કન્ઝુઝ ઉમ્માલઃ૧/ર ૨૯) 


રમઝાનની બરકતોની અસર 


જ્યારે રમઝાનનો મહિનો દાખલ થાય છે, તો આકાશના 
દરવાજા (અને એક રિવાયત અનુસાર જન્નતતા દરવાજા અને એક 
રિવાયત અનુસાર રહમતના દરવાજા) ખોલી દેવામાં આવે છે અને 
જહન્નમના દરવાજા બંધ કરી દેવામાં આવે છે અને શયતાનોને 

સાંકળો વડે બાંધી દેવામાં આવે છે. 
(સુસ્લિમ : ૧/૩૪૬, બુખારી : ૧/૨પ૫પ, મિશ્કાત : ૧/૧૭૩) 


ુ  “હકદહા દ્રટાદકડણ્્કા” ર 
શ્ર્દડડક ન 


પહ નન કછદ#ડળકજદટ 


1 


ઊહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત [541] 


રમઝાનના રોઝાની ફઝીલત 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસે ઇમામની 
સાથે અને સવાબ પ્રાપ્ત કરવાની નિય્યતે રમઝાનના રોઝા રાખ્યા, 
તો તેના આગલા બધા જ ગુતાહ માફ કરી દેવામાં આવશે. 


(બુખારી-મુસ્લિમ) 
“નસાઈ'”ની રિવાયતમાં છે કે, પાછલા ગુનાહ પણ માફ કરી 
દેવામાં આવશે. (અત્તરગીબ વ ત્તરહીબઃ ૧૫૩) 


રમઝાનના અમલપાત્ર અહમ મા'મૂલાત 


રમઝાનમાં અમલપાત્ર ચાર અહમ (મહત્વંત) કામ : 
(૧)કલિમ-એ-તય્યિબહની કંષરત (પ્રચુરતા) (ર) ઈસ્તિગફાર 
(મગફિરતની યાચના) (૩) જન્નતનો સવાલ (૪) દોઝખથી 
પનાહ. 


(ઇબ્ને ખુઝયમહ, અત્તરગીબ વ ત્તરહીબ : ૨/૫૮, 
બયહકી કી શુઅબિલ્‌ ઈમાન : ૩/૩૦૫, મિશ્કાત : ૧/૧૭૪) 


મ 3 ન 502, ડે 
કક્કડ 544 
કડવા ફકી 
કક! #ડઝહઈડ હાય 


રી 


જ નમન ેઝીડાળીઈન 
ત્ર:““:““5--ક્ક.૬ “કુ 


[542] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત 


સબ્ર અને હમદર્દીનો મહિનો 
રમઝાન સબ્રનો મહિનો છે અને સબ્રનો બદલો જન્નત છે. 
(અત્તરગીબ વ ત્તરહીબ : ૨/૫૮, બયહકી, ઇબ્ને હિબ્બાન) 


આ હમદર્દી અને ગમખ્વારીનો મહિનો છે. 
(અત્તરગીબ વ ત્તરહીબ : ૨/૫૮, બયહકી, ઇબ્ને હિબ્બાન) 
સોનાનું દસ્તરખ્વાન 


રોઝાદારો માટે કિયામતના દિવસે સોનાનું દસ્તરખ્વાન 


ગોઠવવામાં આવશે, જેમાંથી રોઝાદાર લોકો ખાશે અને બીજા લોકો 
તેમને (પસ્તાવાથી) જોઇ રહ્યા હશે. 


(દયલમી, ઇબ્ને હિબ્બાન, કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૮/૪૫૭) 
૪૦9 


“ઇક 
્્ે હ દવ કકુકહણડ 
ઇન્ડ હાક 


| નિ 


2% ઝી 


કજ 


ભ્થ્્્િ ર્ન્્ડ 


ઓહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત [543] 


રોઝહદારનું સૂવું પણ ઈબાદત છે 


રોઝાદારનું સૂવું-ઊંઘવું ઈબાદત છે અને તેનું ખામોશ રહેવું 
તસ્બીહ છે અને તેના અમલનો સવાબ બમણો- અનેકગણો છે અને 
તેની દુઆ કબૂલ કરવામાં આવે છે અને તેના ગુનાહ માફ કરવામાં 
આવે છે. (કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૮/૪૪૩) 

રોઝાદાર ઈબાદતમાં (રહે) છે, ભલે તે પોતાના બિસ્તર પર 
સૂતેલો જ કેમ ન હોય. 


(મુસ્નદે ફિરદોસ, દયલમી, કન્ઝુલ ઉમ્માલ : ૮/૪૫૦, ક્રમાંક ઃ ૨૩૬૦૭) 


તરાવીહની ફઝીલત 


હઝરત અબૂ હુરયરહ (રદિ.)થી રિવાયત છે કે, રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : જે માણસે ઈમાનની 
હાલતમાં, સવાબની નિય્યતે રમઝાનનો કિયામ કર્યો (રાત્રે તરાવીહ 
પઢી) તો તેના પાછલા (અગાઉ થઇ ગયેલા) ગુનાહ માફ કરી 
દેવામાં આવશે. 


(બુખારી- મુસ્લિમ, સંદર્ભ : રિયાઝુસ્સાલિહીન : ૨/૧૧૩) 
૪૦99૦9 


[544] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત 


7-4 ક 


લ તાકા ર. 


દિ 


ડી ક દ 7 પ્ત 
જ હ 
જ કાઈ ઝન ન 
ક, દ્ર દિ તિ ક 1 યુ 
ફ ખંઝવક્છાકાદરાક જ 
જ ૬.2 દુ,2 તિન દ્ર ર 
જ ઝ્ર્સ્ક્કહટઉક્શ્પઝઝ ક 


સિન ન 72 ૮. 1“. હ 
જ ઝાડ હાત 2 કુ 


ઊહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત [545] 


રોગ ચેપી હોવાનો મતલબ 


સામાન્ય લોકોનો આ ખ્યાલ છે કે ખુજલી, શીતળા, આંખ 
આવવી-- આંખ દુખવી, આબોહવાના પરિવર્તનથી લાગુ પડતી 
બીમારીઓ અતે કૉલેરા જેવી બીમારીઓ ચેપી હોય છે. કોઈ એક 
વ્યક્તને જો લાગુ પડી જાય તો એના સહવાસ અને મિલનથી 
બીજાને પણ તે લાગુ પડી જાય છે. એમનો આ ખ્યાલ ગલત અને 
પાયાહીન છે. અલ્લાહ તઆલાના હુકમ વિના કોઈ પણ બીમારી 
કોઈનેય લાગુ શકતી નથી, અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલયહિ 
વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું : “ લા અદ્વા” છૂતની હશી હકીકત નથી. 
એટલે કે કોઈ બીમારી એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્તિને લાગી શકતી 
નથી.” આ કારણે મુસ્લિમનો આ અકીદહ હોવો જોઈએ કે 
અલ્લાહના હુકમ વિના કોઈ બીમારી લાગુ પડતી નથી. 


પ ટ ૮૦ (1 8 225 4427૪8, ૮ 2 2% -- 
(૬) છહઝ- ચોપ કદપ્ઝડા%9]ડશપ-પ 
(સૂરએ તકવીર : પારા ૩૦, આયત : ૨૯) 


અર્થ : અને તમારા ચાહવાથી કંઈ જ થતું નથી, પરંતુ તમામ 
જગતનો પરવરદિગાર જે ચાહે (તે જ થાય છે). 

જો કે ઇન્સાનનો અકીદહ તદ્દન કમઝોર હોય છે અને ઇન્સાન 
પોતે પણ અતિ નિર્બળ હોય છે. આ કારણે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમએ માનવ-સ્વભાવ અને માનવ-પ્રકૃતિનો ખ્યાલ 
રાખીને તેને હુકમ દીધો છે કે,“કોઢની બીમારી ધરાવનાર માણસથી 
એટલા બધા દૂર રહો, જેવી રીતે તમે વાઘથી દૂર રહો છો.'” 

આ હુકમનું કારણ માત્ર ને માત્ર આ જ છે કે ઇન્સાનનું ઈમાન 
કમઝોર ન પડી જાય અને તવહીદ વિશે એ શંકાશીલ ન બની જાય. 
એટલે કે કમઝોર અકીદહ ધરાવનાર ખુજલીવાળા અથવા કોઢગ્રસ્ત 


[546] તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત 


માણસની સાથે રહીને જો તે આ બીમારીમાં સપડાઈ જશે તો તે 

કહેશે કે ખુજલી અને કોઢવાળાની સોબતને કારણે મને પણ બીમારી 
લાગી ગઈ. એ જ પ્રમાણે પ્લેગની બીમારી વિશે રસૂલુલ્લાહ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમએ ફરમાવ્યું કે,“જે શહેરમાં પ્લેગનો 
રોગ ફેલાઈ ગયો હોય, ત્યાં જશો નહિ અને જો પહેલેથી જ આ 
શહેરમાં હોય તો ત્યાંથી બહાર નીકળશો નહિ.” કારણ કે શહેરમાં 
જવાથી જો તે બીમારી અલ્લાહની તકદીરથી લાગી ગઇ, તો કમઝોર 
ઈમાનવાળો એવું સમજશે કે ફલાણો માણસ શહેરમાં આવ્યો, તો 
તેના કારણે બીમારી લાગુ પડી ગઇ, આ કારણે આપ સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમએ અકીદહની ખરાબીથી બચાવવા માટે ઉપાય 
રૂપે એ શહેરમાં જવાની જ મનાઇ ફરમાવી દીધી. 
(બુખારી શરીફઃ ૨/૮૫૯, મુસ્લિમ શરીફઃ ૨/૨૩૧, સૂર-એ--દહર : ૩૦, સૂર-એ-- તકવીરઃ 
૨૯, તફસીરે મઝહરી : ૧૦/૧ ૮૩, મિર્કાતુલ મફાતીહ : ૮/૩૯૮, બુખારી શરીફ : ૫૭૦૭, 
ઉમ્દતુલ કારીઃ ૨૧/૩૬૮, અલ્‌ મવ્સૂઅતુલ ફિક્હિય્યહઃ ૧૫/૧૩૨, અહમ મસાઇલઃ ૮/૪૯) 

મા પરવરૈમ દુશ્મન, મા ફુશ્તેમ દોસ્ત 

કસ રા રસદ ન ચૂં વ ચિરા, દર કઝાએ મા 


અર્થ : અમે દુશ્મનનું પાલન-પોષણ કરીએ છીએ, અતે 
દોસ્તને મરણ-શરણ કરીએ છીએ. કોઇને અમારી કઝા અને 
કુદરતમાં ચંચૂપાત કરવાનો હક પહોચતો નથી. 

તે (અલ્લાહ) બેનિયાઝ અને નિઃસ્પૃત બાદશાહ છે. 


અંતમાં આ દુઆ છે : 

અલ્લાહ રબ્બુલ ઈઝઝત આપણને સીરતે પાક સલ્લલ્લાહુ 
અલયહિ વ સલ્લમના વાંચન, અભ્યાસ અને તેની ઉપર અમલ 
કરવાની તવકીક અતા ફરમાવે અને હૌઝે કવષર પર નબીએ કરીમ 
સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમની લિકાઅ (દીદાર અને મુલાકાત) 


જેવી અઝીમ નેઅમત આપવા માટે મુકદર ફરમાવી દે. આમીન યા 
રબ્બલ આલમીન! 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [ 547] 


બિસ્મિલ્લાહિરંહમાનિરહીમ 

નહ્‌મદુહૂ વ નુસલ્લી અલા રસૂલિહિલ કરીમ....... 

પવિત્ર અહાદીસમાં અમુક આ'માલ એવાં જોવા મળ્યાં, જે દેખાવમાં 
અત્યંત મૃખ્તસર અને હલકાં-ફલકાં જણાયાં, પરંત એમના આચરણ (અમલ) 
પર સવાબ બહ જ પષ્કળ બયાત્ થયો છે, જે અલ્લાહ તઆલાની કરીમ ઝાતનો 
માત્ર ફઝલો કરમ છે અને તેની અપાર બખ્શિશ છે, જે અમ ફકીરો માટે એની 
અસીમ રહમત છે. આ કિતાબમાં તે આ'માલને એકત્રિત અને સંગૃહીત કરાયાં 
છે, જેથી તે મહાન સવાબ પ્રાપ્ત થઈ શકે; પરંત યાદ રહે કે દીન કેવળ એ 
આ'માલ પર જ અવલંબિત નથી; બલકે દરેક મુસલમાનના શિરે ફર્ઝ છે કે તે 
તમામ પ્રકારના હક્કો અને ફરાઇઝને અદા કરે તથા તમામ પ્રકારના ગુનાહોથી 
બચવાની ભરપૂર કોશિશ પણ કરે. 

કિતાબમાં વર્ણવાયેલા અમુક આ'માલને અમલમાં મૂકવા પર ગુનાહોની 
બખ્શિશનો વાયદો કરાયો છે, એના વિશે આ વાત ખાસ લક્ષમાં રહે કે એમાં માફીથી 
ગુનાહે સગીરહની માફી મુરાદ છે, કારણ કે ગુનાહે કબીરહ તોબા વગર માફ થતાં 
નથી, જેથી કોઇને આ ગેરસમજ થવા ન પામે કે તે ગમે તે પ્રકારનાં ચાહે તેટલા 
ગુનાહ કરતો રહે, છતાં તૌબા વગર એ આસાન આ'માલ દ્વારા માફી થતી રહેશે. 

તદુપરાંત, કોઈ સજ્જન એવા ધોકામાં પણ ન રહે કે જ્યારે અમે મોટા નેક 
કામોથી મહરૂમ છીએ તો આવા આસાન અને મૃખ્તસર આ'માલ કરવાથી શું ફાયદો 
થવાનો છે ? અથવા જ્યારે અમે મોટા મોટા નેક કામ કરી રહ્યા છીએ તો પછી આવા 
(નાના નાના) આ'માલ કરવાની શી જરૂર છે ? આ બેઉ ખ્યાલ શયતાની ફરેબ છે, 
કારણ કે મારા મહબૂબ (સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ સલ્લમ)નો જેમના પર મારા 
માં-બાપ કુરબાન થાય, ઈરશાદ છે : 

““નેકીની કોઈ વાતને કદાપિ હકીર (ગૌણ) ન સમજો !'' 

કારણ કે શક્ય છે કે આ જ નેકી કબૂલ થઇ જાય અને એની જ બરકતથી 
આપણી બાકી રહેલી ઝિંદગી પણ દુરસ્ત થઇ જાય.... જેથી આ સમતોલ જઝબા 
કે વલણથી આ કિતાબનું વાંચન કરી અમલ કરો. (“આસાન નેકિયાં''નો સારાંશ) 

(નોંધ : તમામ દુઆઓ દિલપૂર્વક અને યકીન સાથે પઢવી જોઇએ. ઈન્શા અલ્લાહ 
અવશ્ય ફાયદો થશે.) 
વમા તવફીકી ઈલ્લા બિલ્લાહ, વલા હવ્લ વલા કુવ્વ-ત ઈલ્લા બિલ્લાહ.... 


[548] તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત 


હઝરત ઇબ્ને અબ્બાસ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હૂથી 
રિવાયત છે કે, હુઝૂરે અકંદસ સલ્લલ્લાહ્‌ અલયહિ વ સલ્લમ 
ફરમાવે છે, જે કોઇ મારા પર કોઇ કિતાબમાં દુરૂદ લખે તો 
જ્યાં સુધી એ કિતાબમાં મારું નામ રહેશે ત્યાં સુધી એ 
લખનારને સવાબ મળતો રહેશે. 


અને હઝરત અબૂ હુરયરહ રદિયલ્લાહ અન્હૂની 
રિવાયતમાં છે કે, લખનાર પર ફરિશ્તા દુરૂદ મોકલતા રહેશે. 
વળી, એક રિવાયતમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે, ફરિશ્તા, દરૂદ 

લખનાર માટે ઈસ્તિગફાર કરતા રહે છે. 
(“ફઝાઇલે દરૂદ શરીફ'માંથી) 


તો દુરૂદ શરીફની ઇશાઅત એટલે કે એના પ્રચાર-પ્રસાર 
કે ફેલાવામાં શક્ય એટલી કોશિશ કરવી. દુરૂદ શરીફ છપાવી 
પ્રગટ કરવાથી, એની તબ્લીગ થશે-લોકો સુધી પહોંચશે અને 
જેટલા લોકો એને પઢશે, ઈન્શા અલ્લાહ બારગાહે રહમતુલ્‌ 
હિલ આલમીન સલ્લલ્લાહુ અલયહિ વ આલિહી વ 
અસ્હાબિહી વ સલ્લમ-માં કુબૂલિય્યત થવા સાથે આ કામ 
સદ્‌કએ જારિયહ લેખાશે. વળી, છપાવી પ્રગટ કરનારને 
કલામ પઢનારાઓ જેટલો સવાબ મળતો રહેશે. 


તે લોકોની મિસાલ કે જેઓ પોતાનો માલ અલ્લાહના 

માગમાં ખર્ચ કરે છે, એક તે દાણા સમાન છે, જેમાંથી સાત 

કંટીઓ ઉગે છે કે જેની દરેક કંટીમાં ૧૦૦ દાણા હોય છે અને 
' 


અલ્લાહ જેના માટે ચાહે છે બમણા કે સો ગણા કરી દે છે અને 
અલ્લાહ સર્વ વ્યાપી અને સર્વજ્ઞ છે. (સૂરએ બકરહ, આયત નં. ર૮૧) 


તોહફ-એ-- દુન્યા વ આખિરત [549] 


જરુરી નિવેદન તથા અઘીલ 


ભાઇઓ ! આ કિતાબ “તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત”' ભાગ-૧, 
પ્રકાશન નં. ૨૭૮ તથા “તોહફ-એ-દુન્યા વ આખિરત” ભાગ-૨, 
પ્રકાશન નં. ૪૪૮ ગુજરાતીમાં પોતાના, પોતાની ફેમિલીના તથા પોતાના 
મહ્‌મોના સવાબ અર્થે છપાવવી હોય તો દારુલ ઉલૂમ અરબિય્યહ 
ઈસ્લામિય્યહ ભરૂચ- કંથારીઆનો સીધો કોન્ટેક્ટ કરશો. 

મારા ભાઈઓ ! આ ક્ષણભંગુર દુનિયા ત્યાગી દેવાય તે પહેલાં, 
માલ સંગ્રહનો હિસાબ-કિતાબ પૂછાય તે પહેલાં, માલ ગેર રસ્તે ઉપડી 
જાય તે પહેલાં કંઈક માલ-મત્તા અલ્લાહ તઆલાના માર્ગે ખર્ચ કરો. 
અલ્લાહ તઆલા સાથે પણ વેપાર કરતા જાઓ અને એમાં સૌથી સરસ 
અને સારો માર્ગ (રસ્તો) ઇલ્મે દીન તથા દીની કિતાબોના પ્રચારમાં 
નાણાં (પૈસા) ખરચ કરવા તે છે. એ જ “સદકએ જારિયહ'' અને 
“બાકી રહેનાર નેકીઓ”” છે, જે મરણ પછી પણ કામ લાગનાર છે. 
મૃત્ય પછી પોતાનું નામ-એ-આ'માલ ચાલુ રહે, તેનો આ ઘણો જ 
સારો અને બેહતરીન રસ્તો છે. 

ઉમ્મતના માલદાર મુસલમાન મર્દો તથા ઔરતોને ખાસ વિનંતી 
છે કે દીની સાહિત્ય (કિતાબો)ના પ્રચાર-પ્રસાર માટે ઉપયોગી પ્રકાશનો 
પ્રગટ કરવાના તથા છપાવવાના આ નેક કાર્યમાં દરેક પ્રકારે અમલી 
સાથ-સહકાર આપી સવાબે દારૈન હાસિલ કરો. 

વધુ વિગત માટે દારુલ ઉલૂમના “પ્રકાશન વિભાગ”*થી સંપર્ક કરવા 
વિનંતી. 

(મૌલાના) હસન ભડકોદ્રવી (સા.) 


(ભારતમાંથી) 02642-257086 
(પરદેશમાંથી) 011-91-2642-257086 


પ્રકાશન વિભાગ : 
દારુલ ઉલૂમ અરબિય્યહ ઇસ્લામિય્યહ ભરૂચ 
મહમૂદનગર, મા।. પો. કંથારીઆ-૩૯૨ર ૦૧૫ 
તા. જિ. ભરૂચ (ગુજરાત-ઇન્ડિયા) 


[550] ઊોહંફ-એ- દુન્યા વ આખિરત 


અઝ ઃ મુફતી અબ્દુલ્લાહ વલી કાવીવાલા સા. (રહ.) 
“આશ્યાના નગર, કૌષર મંઝિલ, દારૂલ ઉલૂમ અરબિય્યહ 
ઇઈસ્લામિય્યહ ભરૂચ, કંથારીઆ, ગુજરાત, ભારત” 


2 દ્ર 12૮ ઈ ક 
૦૦22છુ-2#&ન્‍ 
હામિદંવ વ મુસલ્લિયંવ વ મુસલ્લિમન, હુવલ મુવફિફક લિસ્સવાબ. 

આ કિતાબ “તોહફએ દુન્યા વ આખિરત” (ભાગ-૧) 
જે પ૪ પૃષ્ઠોમાં ફેલાયેલ છે. જેનું મે પહેલે થી છેલ્લે સુધી પુરેપુરી 
રીતે વાંચન કર્યું છે, તે કિતાબો પણ જોઈ જે કિતાબોનો આમાં 
હવાલો આપવામાં આવ્યો છે. જ્યાં હવાલા બિલ્કુલ ન હતા ત્યાં 
હંદીસની મોઅતબર કિતાબો જોઈ આ કિતાબને મોઅતબર 
હવાલાઓથી સુશોભિત કરી મુદલ્લલ કરી છે. (ફલિલ્લાહિલ હમ્દુ 
અલા ઝાલિક). 

આ કિતાબમાં ઈમાનિયાત વિશે મુબારક કલિમાઓની 
ફઝીલતો, તથા દુરૂદ શરીફનાં અલગ અલગ કલિમાત જે અહાદીસ 
થી સાબિત છે, અને અજર અને સવાબના એતેબારથી તથા દુન્યવી 
એતેબારથી જેના બેશુમાર ફાયદાઓ અને અહમ ફઝીલતો છે તે 
બધા જમા કરી દીધા છે. એવીજ રીતે ઝિક્રુલ્લાહ અને માસૂરા 
દુઆઓ જે સહીહ હદીસોથી સાબિત છે તે પણ ફઝીલતો અતે 
ફાયદાઓ સાથે વર્ણવવામાં આવી છે. કુર્ખાને પાકની તિલાવત અને 
અલગ-અલગ સુરતોને પઢવાની ફઝીલતો, ફાયદાઓ અને અસ્માએ 
હુંસ્ના ની ફઝીલત, નવાફિલ અને ફર્ઝ નમાઝોની ફઝીલતો, અને 
દિવસ-રાતના અમલો જે રસૂલે અકરમ (સલ.)થી સાબિત છે, તે 
સુન્નતોનું વર્ણન પણ વિસ્તાર સાથે કરવામાં આવ્યું છે (પછી તે 


તોહફ-એ- દુન્યા વ આખિરત [551] 


સુન્નતોનો સંબંધ વુઝૂ, ગુસ્લ, લિબાસ, નમાઝ, ખાવા પીવા અને 
રહેણી કરણી સાથે કેમ ન હોય.) આ કિતાબમાં હુફૂકુલ ઈબાદનું 
વર્ણન વિશેષ રૂપે કરવામાં આવ્યું છે, શરઈ પર્દો, ઝીનાની વઈદો, 
ઝીનાનાં દુન્યવી ઉખરવી નુકસાનો અને હાલે ઉત્પન્ન થયેલ 
ફિત્નાઓ, સિનેમા, વિડીયો અને ટીવીનાં બેહયા પ્રોગ્રામ, 
બેપઈગીનો જુવાળ અને એનાથી થતા દીની તથા દુન્યવી નુકસાનોને 
સમાજની હિફાઝત માટે લખવામાં આવ્યા છે, પસંદીદા અશ્આર, 
આખિરતની ફિક્ર, મૌતની યાદ, બિદઅતો, મહ્‌મોના ઇસાલે 
સવાબનો તરીકો, સહીહ અકીદાઓ, અતે સાચા મોતી જેવા 
બેશુમાર વિષયો પર આ કિતાબ તેયાર કરવામાં આવી છે. આ 
કિતાબમાં જ્યાં-જ્યાં સુધારાની જરૂરત હતી ત્યાં-ત્યાં ખૂબ તહકીક 
સાથે સુધારા કર્યા છે, કિતાબ ઘણીજ ફાયદા-કારક અને કિંમતી છે, 
તમામ મુસલમાન મઈ અને ઔરત આ કિતાબનું વાંચન જરૂરથી 
કરે, આ કિતાબને પોતાના ઘરોમાં જવાન, ઘરડા, છોકરાઓ દરેક 
સામે પઢવામાં આવે. 

અલ્લાહ પાક આ કિતાબને બેહદ કબૂલ ફરમાવે અને આ 
કિતાબ પાછળ મેહનત કરનારાઓ, છપાવનારાઓ, ખર્ચ 
કરનારાઓ અહલે ખેર હઝરાતની દરેક મેહનતો, કોશિષોને શર્ફે 
કબૂલિયતથી નવાઝે, મકસદોમાં ભરપૂર કામયાબી આપે, બન્ને 
જહાંનમાં અજરે અઝીમ અતા ફરમાવે, આખિરતના માટે ઝખીરો 
તથા સવાબે જારિયહ બનાવે, ઉમ્મતના માટે હિદાયતનો સામાન 
બનાવે. આમીન. 


ખાદિમુલ હદીસ વલ ઇફતા 

અહકર : અબ્દુલ્લાહ વલી કાવીવાલા ગુફિરલહૂ, 
૨૦/શવ્વાલુલ મુકર્રમ સન હી. ૧૪૩૩ 
૮/સપ્ટેમ્બર સન ઈસ્વી ૨૦૧૨ 

ભરૂચ, કંથારીઆ, ગુજરાત, ભારત. 


કઝ 


ઉડ 


08/૮/32 
છડ 


જુ 
છ 


જેડ 


છછ 


જટા 
દિ નપ 


નિ 


ઝે. ક 


હ 
હ 


જજ 
છડ 


પાડ, 
ઝમ 


[ક/ 
2 


ક ગરજ 


જા 
૪5 


જી 
મ 


જો 


દિ 
ર 


જ 
હે 


જા 
ઉ 


હ 
શ્નિ. 


ઝો 


દડ 


નિ 


કછ, 


યક. 


બ્પ/ 
કેક 


*જીફ“%જીઃ$ 


ઝી%જી' 
ઝઊ-. 5૪ 


ક ગજ 


જ 
શ્રછ 


ન 


જા 
જ 


પછ 


ફક 


ઝા 


સ 


/ હ કે 
ધિ 


૯ 


દ્ર 


1૭/, / 


પીયા, 
ક્હુરંઝકળહટી 


7 


ક જૂ જ 


જુ 1 5 ડિ ઝન કમના 
ઈક છડબપ્ક્ન્ક્લ્ન્‍૬- ં 
પ્ર નિ 


પી 


જટ / 
મજાક 


દક 


હ 


[ક ર) 


7 
મ 


કિ 


દિ 
થઇ 


જ 
હે 


ક 


સિ 


ક 


ક 


જ 


ક, 


ર 
ક 


જ્ન્ન 


જ. 2. ત્ર (“ક ૬4.2 
ઈકક્હ્ટન વઝુ 5514 હડક 
દ્વિ ન 


છ. 


ન્ડ 


થે પ હ, 


રા 
“દો 


જડ 


ઈ 
પ્ર 


જ 


/ હ કે 
ધિ 


કા ર 


હ. 


ઝા 


ક 


કદિ પજ 


ત્ર 47 દ્ર 
નદ 
ફડ 4.2-*-.₹11(ક..127૪92%:4-112 


ન , 

ત ના તિ જ! દ્ર ૦2:77 7 

દ શશ59 શ્હ હડક ઇર હ 
5 “તડ 2૦૫૪ ડં 
2૪ ર 4 


, 


ક ૭૦ 97 


1 
જ ક(્ટહ્ક 


છ ત 


પિ 
વં 


જ 


માહ 
તપ 


શ્ર 
હો 


જા શ્રજીક્ઝજકૂં જ 


ક્રિ દાડો 


જજ 
છડ 


પાઉ, 
પ 


[ક/ 
ડિ 


ક ગરજ 


જા 
૪5 


ઈ 
મ 


કફ 


રી 
ર 


જ 
કે 


દ. 
ઉ 


ઈ 
કો 


ખાડં 


જફ 


નિ 


27 
દ 


ઝં 


મા 
બક 


7 


જ 
શ્રછઃ 


ન 


રા 
ડો 


છડ 


રઇ 
મિ. ૫ 


સ 


/ હ કે 
ધિ 


૯ 


1૭/, / 


7 


ર 
ક ક 


| 
હષ ઝઝકળહઇ2 


2 જક જ 


ઉ ૮ ન) 
જ 


[૪ક/ 
ધિ 


છ ગરજ 


દિ 


દિ 


સા 


જુ 


ન 
કિ 


જ 


ન 
ઉ” 


છે 


ક 


કકક 


સર 


કો 


દ 


છા 


(5 


કાડ 


ર 


હ 


ઇં 8/. 


પ # શદ 447 7 કિ ન જ 
ડ્રયઝકડુાાહાડફદકઝડ/ 
1 જિ 


ધપ 1“-(-27૪ ન્ન હ બટ્ટ નર 
42૫૭ ડટ 
, 


કર્ક 


1956 ડહડા હત્યા 


ન” 
2 


નરા 
ધિ 


ક? પ 
ક જફ 
ઘે 2-72 


“હહ હક્ટ! ક 
1.૮2 કિ 


ન મ થુ ધ દા, મિ ર દુ પ હૂક. દ (૮ર / 5, ન / હૂર દા! (૮ ફી, જ હદ, મ થા 


| છછ 
ની 


દ્વ 


2 
નડ વા 
કક 


કકક 
રહ 
ક 
રી 


1 
2૦ 
દ્ર 
27 
-89 
ક 
ફ્ક્”ન 


“૪27225 

ઝેકપ્ઝ્ક 
દ 
હ 
«2 
છો 

ફર 14 


ન 
ડિ 
ઝે 
225૪ 
દ્વિ 
ક 4% 
ન 
ક 
જૂ 


“હુ 
કક 


છ 
શ્રઊ 


કઝ 
દડો 


દિ 


ધ, શ જ 
છા 


ઝપ્કા 
વિ 


ઝાઝા નાઝ સુપ પ 


જે 


બન 


સ સ તડપ 8 
મ મજ્જા? ડિ 555 કછ 


ધરિ મિ 


કે; 


ડો 


રુ શ 0 
કછ 


લઝ 
છે 


જાજા! 
ઉછ 


હ 
7 


રક. 
ડો 


જ ષે 
હ હક દો 

ષઠ જ 

8% 


ન્ન. 


રી દા ફકછ્ટક્૯ 
કાડા છછે 


ઝા સાઈના જ 
ઝા મ્ક્છઝક્છડશ્છકટ્છકટ્છડકછે 


દળ 01૫1 11૫1: 
૫/૫7. લ1૮111 116101 દ્િ.€0111 


1 
ન 


આ1ખરતનો 
ર્‌ તોહફોૉ 


ક [9910 1190011110 


સ) 


ને 
90010010 10; 


ન 
ક. 
રટ 


ઇન્ણા# 


હી “કરીયો હોકો, ભેગ ઝત ડોક!” જ 
ર જુ જમ્ઝ 
તોદર-એ-દુન્યા હફ-એ-દુન્યા 
૧ આળખિરત લ આખિર 
(ભ્રાગ્-સ) 
જન્નત નાં હસીન મનાઝિર 


સકત 1પ 1) પટ -૯-કરા? 


10 01લા' પ1ટડ૯ 0001૮5 [21૦૧5૯ €01180 : 
1 ઝિ)રાળા. ઇ.૦૦0 ।01૫1114ર17, 7/1 & 20. 1/0/11૫100)0 1૫/006/ર 
1/01૫1॥/ર17, 8110૨1૬1, (૯ઇ/”.) 1૫૩17 211 : 392 015, 
181 : 02642-257086, ₹ 4» : 02642-257480 


10]1૫2 


યં 


[1011010 11902 


(ના) [9569૪ પ્ર (1-100210) 


15 


“વકર 
જ 
ડુઆઆના શ્‌ 
અણમાલ, ખઝાના 
કિ 


ધુમ 


[૦11010 1રાતા1૦ 


(સ 158 કક (11:1131 
("ર) યક (10210808) 


10 01૯ (105૯ 000155 [1૯5૯ €011% 01 : 
0/૨0 ઇ।.૦૦0/0 [01૫1117૨14, 41 & 20. 10741110000) 1૫/4૯૮/ર 
101૫1117૨17, 8010૨10010, (6૦ઇ/.) ।પ૩17 211 : 392 015, 


